.  S  8 


Digitized  by  the  Internet  Archive 

in  2011  with  funding  from 

University  of  Toronto 


http://www.archive.org/details/kaplskafraeiOOreyk 


KAÞÓLSK  FRÆÐI 


1/oM 


FYRSTA  PRENTUN 


REYKJAVIK 

FJELAGSPRKNTSMIÐJAN 

1922 


DE  SUPERIORUM  LICENTIA 


IMPRIMATUR 


ll.  nov.   1922 


J.  OLRIK 

PROV.  APOST. 
DANIÆ  ET  ISLANDIÆ 


■"'-'W,.-. 


ju  >.. 


.* 


Bænir  og  lærdómsgreinir. 

Signingin. 

í  nafni  Föðuri*«  og  Sonarkae  og  k*»s  HeilagJ. 
Anda.    Amen. 

Drottinleg  bæn. 

Faðir  vor,  þú  sem  ert  á  himnum,  helgist  þitt  nafn  ; 
til  vor  komi  þitt  riki ;  verði  þinn  vilji,  svo  á  jörðu 
sem  á  himni ;  gef  oss  í  dag  vort  daglegt  brauð ;  og 
fyrirgef  oss  vorar  skuldir,  svo  sem  vjer  og  fyrir- 
gefum  vorum  skuldunautum ;  og  eigi  leið  þú  oss 
i  freistni ;  heldur  f relsa  oss  f rá  illu.  Amen. 

Kveðja  engilsins. 

Heil  sjert  þú,  María,  full  náðar,  Drottinn  er  með 
þjer;  blessuð  ert  þú  meðal  kvenna,  og  blessaður 
er  ávöxtur  þíns  lífs,  Jesús.  Heilaga  María,  Guðs 
Móðir,  bið  þú  fyrir  oss  syndugum  mönnum,  nú  og 
á  dauðastundu  vorri.    Amen. 

Lofgjörðarbæn. 

Dýrð  sje  Föðurnum  og  Syninum  og  hinum  Hei- 
laga  Anda,  svo  sem  var  í  öndverðu,  er  enn  og  verð- 
ur  ávalt  og  um  aldir  alda.    Amen. 

Postulleg  trúarjátning.      <*~* -(r*""  it 

Jeg  trúi  á  Guð  Föður,  almáttugan  skapara  him- 
ins  og  jarðar  og  á  Jesúm  Krist,  hans  eingetinn  Son, 
Drottin  vorn,  sem  getinn  er  af  Heilögum  Anda, 
fæddur  af  Maríu  mey,  píndur  undir  Pontíusi  Píla- 
tusi,  krossfestur,  dáinn  og  grafinn,  sem  stje  niður 


IV 

til  hel^tt+s,  uppreis  á  þriðja  degi  frá  dauðum,  upp- 
stje  til  himna,  situr  við  hægri  hönd  Guðs  Föður 
almáttugs  og  mun  þaðan  koma  að  dæma  lifendur  og 
dauða.  Jeg  trúi  á  Heilagan  Anda,  heilaga  kaþólska 
kirkju,  samfjelag  heilagra,  fyrirgeíning  syndanna. 
upprisu  holdsins  og  eilift  líf.    Amen. 

Tridentiska  trúarjátningin. 

Teg  N.  N.  trúi  óbifanlega  öllu  og  sjerhverju  og 
játa  alt  og  sjerhvað,  er  stendur  i  trúarjátning  þeirri, 
sem  heilög  rómversk  kirkja  notar.  Það  er  :  Jeg  trúi  á 
einn  Guð,  Föður  almáttugan,  skapara  himms  og 
jarðar,  alls  hins  sýnilega  og  ósýnilega.  Og  á  einn 
Drottin,  Jesúm  Krist,  Guðs  Son  eingetinn.  Og  af 
Föðurnum  fæddan  fyrir  allar  aldir ;  Guð  af  Guði, 
ljós  af  ljósi,  sannan  Guð  af  sönnum  Guði,  getinn 
ekki  skapaðan,  sameðlis  Föðurnum,  allir  hlutir  eru 
gjörðir  fyrir  hann,  sem  vor  mannanna  vegnaogsálu- 
hjálparvorrarvegnastjeniðuraf  himnum.  Ogíklædd- 
ist  holdi  fyrir  Heilagan  Anda  af  Maríu  meyju  og 
gerðist  maður.  Hann  var  einnig  krossfestur  vor 
vegna,  píndur  og  grafinn  undir  Pontíusi  Pílatusi. 
Og  uppreis  á  þriðja  degi  samkvæmt  ritning- 
unni,  uppstje  í  himininn  og  situr  Föðurnum  til  hægri 
handar ;  og  mun  koma  aftur  i  dýrð  til  þess  að  dæma 
lifendur  og  dauða,  og  á  hans  ríki  mun  enginn  end- 
ir  verða.  Og  á  Heilagan  Anda,  Drottin  og  lifgara, 
sem  útgengur  frá  Föðurnum  og  Syninum,  og*  er 
tilbeðinn  og  dýrkaður  ásamt  Föðurnum  og  Syn- 
inum  og  hefur  talað  fyrir  munn  spámannanna.  Og 
á  eina,  heilaga,  kaþólska  og  postullega  kirkju.  Jeg 
játa  eina  skirn  til  fyrirgefningar  syndanna,  og  von- 
ast  eftir  upprisu  dauðra  og  lifi  um  ókomnar  aldii* 
Amen. 

Með  óbifanlegri  trú  felst  jeg  á  og  tek  við  hinum 
postullegu  og  kirkjulegu  erfikenningum  og  enn- 
fremur  öðrum  venjum  og  fyrirmælum  kirkjunnar. 


V 

Sömuleiðis  tek  jeg  á  móti  heilagri  ritningu  með 
þeim  skilningi,  sem  hin  heilaga  móðir  kirkjan  hef- 
ur  haldið  fram  og  heldur  fram,  hún  sem 
á  að  ákveða  hinn  sanna  skilning  og  útlistun  hei- 
lagrar  ritningar,  og  mun  jeg  aldrei  taka  hana  gilda 
eða  skýra  öðruvísi,  en  samkvæmt  samhuga  áliti 
hinna  heilögu  feðra. 

Jtg  játa  ennfremur,  að  i  hinum  nýja  sáttmála  eru 
til  i  raun  og  sannleik  sjö  sakramenti,  sem  eru  sett 
af  Drottni  vorum  Jesú  Kristi  og  eru  nauðsynleg 
mannkyninu  til  sáluhjálpar,  þótt  þau  sjeu  eigi  öll 
nauðsynleg  hverjum  einstökum  manni ;  en  þau  eru : 
Skírn,  biskupun,  altarissakramenti,  skriftir,  síðasta 
smurning,  prestvígsla  og  hjónaband ;  að  sakramenti 
þessi  veiti  náð  og  að  það  sje  helgibrot  að  endurtaka 
skírn,  biskupun  og  prestvígslu. 

Ennfremur  felst  jeg  á  og  tek  við  helgisiðum 
þeim,  sem  hin  kaþólska  kirkja  hefur  leitt  í  venju  og 
staðfest  og  lætur  um  hönd  hafa  við  hina  hátíðlegu 
úthlutun  þessara  sakramenta. 

Jeg  felst  á  og  tek  við  öllu  og  hverju  einstöku  fyr- 
ir  sig,  er  hið  háheilaga  kirkjuþing  í  Trident  hefur 
útkljáð  og  ákveðið  um  erfðasyndina  og  helgunina. 

Ennfremur  játa  jeg,  að  í  heilagri  messu  sje  Guði 
færð  sönn,  veruleg  og  friðþægjandi  fórn  fyrir  lif- 
andi  og  dauða,  að  líkami  og  blóð  Drottins  vors  Jesú 
Krists  ásamt  sál  hans  og  guðdómi  sannlega,  áreið- 
anlega  og  verulega  sje  í  allrahelgustu  altarissakra- 
menti,  og  að  alt  eðli  brauðsins  gjörbreytist  í  líkama 
hans  og  að  alt  eðli  vínsins  gjörbreytist  í  blóð  hans ; 
en  þessa  gjörbreytingu  kallar  hin  kaþólska  kirkja 
„Transsubstantiatio"   (eðlisbreyting) . 

Einnig  játa  jeg  því  að  vjer  í  hvorri  myndinni  sem 
er,  meðtökum  Krist  heilan  og  óskiftan  og  sannar- 
legt  sakramenti. 

Jeg  trúi  því  óbifanlega,  að  til  sje  hreinsunarstað- 
ur  og  að  sálum  þeim,  sem  þar  eru  geymdar,  verði 
hjálpað  fyrir  árnaðarorð  hinna  trúuðu.  Sömuleiðis 


VI 

trúi  jeg  því,  að  heiðra  beri  og  ákalla  hina  heilögu, 
er  stjórna  ásamt  Kristi,  að  þeir  beri  fram  bænir  vor 
vegna  fyrir  Guð  og  ennfremur  að  heiðra  beri  jarð- 
neskar  menjar  þeirra. 

Jeg  viðurkenni  það  hiklaust,  að  oss  beri  að  eiga 
og  varðveita  myndir  af  Kristi,  heilagri  Guðsmóður 
ætið  meyju  og  einnig  af  öðrum  dýrlingum  og  að 
sýna  beri  þeim  verðskuldaðan  heiður  og  lotningu. 

Sömuleiðis  játa  jeg,  að  Jesús  Kristur  hafi  látið 
kirkju  sinni  eftir  vald  til  þess  að  veita  aflát  og  að 
framkvæmd  þess  sje  mjög  heillavænleg  hinum 
kristna  lýð. 

Jeg  viðurkenni,  að  hin  heilaga,  kaþólska,  post- 
ullega  rómverska  kirkja  sje  móðir  og  meistari  allra 
kirkna  og  jeg  heiti  og  sver  sanna  hlýðni  hinum 
rómverska  biskupi,  eftirmanni  heilags  Pjeturs,  höfð- 
ingja  postulanna  og  umboðsmanni  Jesú  Krists. 

Sömuleiðis  tek  jeg  við  og  játa  sem  óyggjandi 
sannindi  alt  annað,  sem  hefur  verið  afhent,  álykt- 
að  og  ákveðið  með  hinum  heilögu  kirkjufyrirmælum 
og  af  almennum  kirkjuþingum,  einkum  af  háheilögu 
kirkjuþingi  i  Trident  og  hinu  almenna  kirkjuþingi 
í  Vatikaninu,  sjerstaklega  um  yfirtign  rómverska 
biskupsins  og  óskeikulleik  hans  í  kenningunni.  Og 
jafnframt  þessu  fyrirdæmi,  hafna  og  bannlýsi  jeg 
einnig  alt,  sem  brýtur  í  bág  við  þetta,  svo  og  alla 
villulærdóma,  sem  kirkjan  hefur  fyrirdæmt,  hafnað 
og  bannlýst. 

Jeg  N.  N.  lofa,  heiti  og  sver :  Að  jeg  með  Guðs; 
hjálp  vil  varðveita  til  síðasta  andardráttar  lífs  mins. 
hina  sönnu  kaþólsku  trú  óspilta  og  ómengaða,  trúna 
sem  jeg  nú  játa  af  frjálsum  vilja  og  tek  við  af 
alhug,  en  án  hennar  getur  enginn  orðið  sáluhólpinn. 

Að  jeg  játa  hana  staðfastlega  og  mun  sjá  um  af 
fremsta  megni  að  undirmenn  mínir  og  þeir,  sem 
jeg  stöðu  minnar  vegna  á  að  annast,  haldi  hana, 
kenni  og  kunngjöri. 


VII 

Svo  sannarlega  hjálpi  mjer  Guð  og  þetta  hans 
heilaga  Evangelium. 


Tíu  boðorð  Guðs. 

1.  Jeg  er  Drottinn  þinn  Guð.  Þú  skalt  ekki  hafa 
aðra  Guði  en  mig.  Þú  skalt  ekki  gjöra  þjer 
neitt  líkneski  til  að  tilbiðja  það. 

2.  Þú  skalt  ekki  leggja  nafn  Drottins  Guðs  þins 
við  hjegóma. 

3.  Minstu  að   haldar  hvíldardaginn  heilagan. 

4.  Heiðra  skalt  þú  föður  þinn  og  móður  þína  (svo 
að  þjer  vegni  vel  og  þú  verðir  langlífuráiörðu). 

5.  Þú  skalt  eigi  mann  vega. 

6.  Þú  skalt  eigi  hórdóm  drýgja. 

7.  Þú  skalt  eigi  stela. 

8.  Þú  skalt  eigi  ljúgvitni  bera  gegn  náunga  þinum. 

9.  Þú  skalt  eigi  girnast  eiginkonu  náunga  þíns. 
10.    Þú  skalt  eigi  girnast  neitt  af  þvi,  sem  náunga 

þinum  heyrir  til. 


Fimm  boðorð  kaþólsku  kirkjunnar. 

1.  Þú  skalt  halda  heilaga  lögskipaða  helgidaga, 

2.  Þú  skalt  hlýða  heilagri  messu  með  guðrækni 
á  öllum  sunnudögum  og  hátiðisdögum. 

3.  Þú  skalt  fasta  langaföstu,  imbrudaga  og  aðrar 
lögföstur  og  varna  við  kjöti  á  kjötföstudög- 
um  (abstinentsdögum). 

4.  Þú  skalt  skrifta  syndir  þínar  fyrir  rjettmæt- 
um  presti,  að  minsta  kosti  einu  sinni  á  ári. 

5.  Þú  skalt  að  minsta  kosti  einu  sinni  á  ári,  sem 
sje  um  páskana,  meðtaka  heilagt  altarissakra- 
menti  i  sóknarkirkju  þinni. 


VIII 

Hin  sjö  heilögu  sakramenti. 

i.  Skím,  2.  biskupun,  3.  altarissakramenti,  4. 
skriftir,  5.  síðasta  smurning,  6.  prestvígsla,  7. 
hjónaband. 

Sex  sannindi,  sem  hver  maður  á  að 
þekkja  og  trúa. 

1.  Einn  er  Guð  í  þrem  persónum :  Faðir,  Sonur 
og  Heilagur  Andi. 

2.  Guð   hefur  skapað   alt,   viðheldur  og  stjórnar 
öllu. 

3.  Mannssálin  er  ódauðleg. 

4.  Önnur    persóna    guðdómsins    hefur  vor  vegna 
gjörst  maður  og  dáið  á  krossinum. 

5.  Án  Guðs  náðar  getur  enginn  orðið  sáluhólpinn. 

6.  Guð  mun  dæma  alla  menn. 

Guðdómlegu  dyggðirnar  þrjár. 

I. 

Trú :  Guð  minn  góður,  jeg  trúi  því  staðfastlega, 
að  þú  sjert  ein  vera  en  þrjár  persónur.  FaÖir,  vSonur 
og  Heilagur  Andi.  Jeg  trúi  því,  aö  þú  hafir  skap- 
að  himin  og  jörð,  að  þú  stjórnir  öllu  meö  vísdómi, 
aö  ])ú  launir  hiö  góöa  og  hegnir  hinu  illa.  Jeg 
trúi  þvi  a8  Jesús  Kristur,  Sonur  þinn  eingetinn, 
sje  orðinn  maður  af  kærleik  til  vor  syndara,  að 
hann  sje  dáinn  á  krossinum  og  sje  sannarlega  ná- 
lægur  í  hinu  allrahelgasta  altarissakramenti.  Jeg 
trúi,  að  sál  vor  sje  ódauðleg  og  að  náð  þín  sje  öll- 
um  mönnum  nauðsynleg  til  þess  að  öðlast  eilifa 
sælu.  Þessu  og  óllu,  er  hin  kaþólska  kirkja,  sem 
er  stoð  og  grundvóllur  sannleikans,  býður  oss  aö 
trúa,  trúi  jeg  fullkomlega  og  fastlega,  af  því  að 
þú,  Guð  minn  góður,  þú  eilífi  vísdómur  og  óbrigð- 


IX 

u!i  sannleikur,  hefur  sjálfur  opinberað  það  og  skip- 
að  oss  að  trúa  því. 

í  þessari  trú  vil  jeg  lifa  og  deyja.  Amen. 

Von :  Mildasti  Faðir,  þú  Guð  miskunnarinnar  og 
huggunarinnar.  Þjer  einum  treysti  jeg  staðfastlega 
og  sakir  verðleika  Frelsara  mins,  Jesú  Krists,  vænti 
jeg  af  þjer  fyrirgefningar  synda  minna  og  sömu- 
leiðis  náðar  til  þess  að  gjöra  það  góða  og  að  lok- 
um  öðlast  eilifa  sáluhjálp ;  af  því  að  þú,  almáttugi, 
algóði  og  trúi  Guð,  hefur  sjálfur  lofað  mjer  öllu 
þessu. 

í  þessari  von  vil  jeg  lifa  og  deyja.  Amen. 

Kærleikur :  Jeg  elska  þig,  Drottinn  Guð  minn,  af 
öllu  hjarta  og  meira  en  alt  annað.  Ekki  einungis 
fyrir  það,  að  þú  hefur  elskað  mig  að  fyrra  bragði, 
hefur  rjettlætt  mig  af  náð  og  veitt  mjer  óteljandi 
velgjörninga,  en  einkum  af  þvi  að  þú  ert  hið  allra 
hæsta  og  dýrlegasta  hnoss  og  þess  vegna  verð- 
ugur  að  vera  elskaður  yfir  alla  hluti  fram.  Af  kær- 
leik  til  þín  elska  jeg  einnig  náunga  minn,  bæði 
vini  og  óvini  eins  og  sjálfan  mig  og  þig  i  þeim. 

í  þessum  kærleik  vil  jeg  lifa  og  deyja.  Amen. 

II. 

Guð  minn  góður.  Jeg  trúi  staðfastlega  öllu  því, 
er  þú  lætur  heilaga  kaþólska  kirkju  bjóða  oss  að 
trúa,  af  þvi  að  þú,  eilifur,  óbrigðull  sannleikur, 
hefur  birt  oss  það. 

Guð  minn  góður.  Sakir  verðleika  Jesú  Krists 
vona  jeg  að  öðlast  hjá  þjer  fyrirgefningu  synda 
minna,  náð  þina  og  eilíft  lif,  af  því  að  þú  hefur 
heitið  því,  almáttugur,  líknsamur  og  trúfastur  Guð. 

Guð  minn  góður.  Jeg  elska  þig  af  öllu  hjarta  og 
um  alla  hluti  fram,  af  því  að  þú  ert  ástrikur  Faðir 
minn  og  hinn  æðsti  og  besti.  Sakir  þin  elska  jeg 
einnig  náunga  minn,  bæði  vini  og  óvini,  eins  og 
sjálfan  mig.  Amen. 


X 

Iðrun  og  ásetningur. 

Drottinn  minn  og  Guð.  Jeg  iðrast  af  alhug  allra 
synda  minna,  vegna  þess  að  jeg  hef  verðskuldað 
refsingu  fyrir  þær  um  tíma  og  eilífð,  þar  sem  jeg 
hef  verið  vanþakklátur  við  þig,  mesta  velgjörara 
minn,  en  einkum  iðrast  jeg  þeirra  vegna  þess,  að 
með  þeim  hef  jeg  sært  þig,  alfullkominn,  óendan- 
legan  og  ástrikan  Guð.  Jeg  áset  mjer  nú  að  bæta 
líferni  mitt  og  syndga  ekki  framar.  Jesús  minn,  veit 
mjer  náð  þína  til  þess.    Amen. 

Bæn  þegar  hringt  er  til  Angelus,  kvöld, 
morgna  og  miðjan  dag. 

Engill  Drottins  flutti  Maríu  fagnaðarboðskapinn, 
og  hún  fjekk  getnað  af  Heilögum  Anda.  Heil  sjert 
þú  María  o.  s.  frv. 

Sjá,  jeg  er  ambátt  Drottins,  verði  mjer  eftir  orði 
þínu.  Heil  sjert  þú  María  o.  s.  frv. 

Og  orðið  varð  hold  og  bjó  meðal  vor.  Heil  sjert 
þú  María  o.  s.   frv. 

Bið  þú  fyrir  oss,  heilaga  Guðs  Móðir,  til  þess  að 
vjer  getum  orðið  verðugir  fyrirheita  Jesú  Krists.. 

L  á  t  u  m  o  s  s  b  i  ð  j  a  :  Vjer  biðjum  þig,  Drott- 
inn,  úthell  náð  þinni  í  hjörtu  vor,  svo  að  vjer,  sem 
fyrir  fagnaðarboðskap  engilsins  höfum  orðið  þess 
vísari,  að  Sonur  þinn  er  maður  orðinn,  verðum  fyr- 
ir  þjáningar  hans  og  kross  leiddir  til  upprisu  dýrð- 
arinnar,  fyrir  þennan  hinn  sama  Drottin  vorn 
Jesúm  Krist,  Son  þinn,  sem  lifir  og  ríkir  með  þjer 
í  einingu  Heilags  Anda,  Guð  frá  eilífð  til  eilífðar. 
Amen. 

Fyrir  framliðnum:  Faðir  vor.  Heil  sjert  þú 
María.  Allar  sálir  trúaðra  framliðinna  hvíli  í  friði 
sakir  miskunnar  Guðs.  Drottinn,  veit  þeim  hina  ei- 
lífu  hvíld,  og  lát  hið  eilífa  ljós  lýsa  þeim.  Þær  hvíli 
í  friði.    Amen. 


XI 

Um  páskaleytið  (frá  því  á  aðfangadag  páska  og  til  þess 
á  laugardaginn  eftir  hvítasunnu)  skal  biðja  eftirfarandi 
bæn  standandi : 

Fagna  þú,  drottning  himinsins,  Allelúja. 

Því  að  hann,  sem  þjer  veittist  sú  náð  að  ganga 

með,  Allelúja. 
Hann  er  upprisinn,  svo  sem  hann  sagði,  Allelúja. 
Bið  þú  Guð  fyrir  oss,  Allelúja. 
Fagna  þú  og  gleðst,  heilaga  María  mey,  Allelúja. 
Því  að  Drottinn  er  vissulega  upprisinn,  Allelúja. 

Látum  oss  biðja:  Guð,  þú  sem  af  miskunn 
þinni  hefur  látið  upprisu  Sonar  þíns,  Drottins  vors 
Jesú  Krists  verða  heiminum  til  fagnaðar,  unn  oss 
þeirrar  náðar,  að-vjer  sakir  fyrirbæna  hinnar  hei- 
lögu  meyjar,  Móður  hans,  fáum  að  njóta  fagnaöar 
eilífa  lifsins.  Fyrir  hinn  sama  Krist,  Drottin  vorn. 
Amen. 

Heilagur  rósakrans. 

Þegar  rósakrans  bæn  er  flutt,  athugum  vjer  ann- 
aðhvort  í  sambandi  við  kirkjutímann,  eða  eftir  eig- 
in  geðþótta,  leyndardóm  æskuára  vors  guðdómlega 
Frelsara,  þjáningartíma  og  dýrðartíma.  Þaðan  stafa 
nöfnin:  Fagnaðarríkur,  kvalafullur  og  dýrlegur 
rósakrans. 

Rósakransinn  byrjar  með  :  Jeg  trúi  á  Guð  Föður. 
Faðir  vor.  Heil  sjert  þú  María,  þrem  sinnum,  en  á 
eftir  nafninu  Jesús  er  bætt  við  : 

i.     sem  eykur  trú  vora. 

2.  sem  styrkir  von  vora. 

3.  sem  tendrar  upp  kærleik  vorn. 

í  næstu  fimm  liðum  (Dýrð  sje  Föður.  —  Faðir 
vor  og  tíu  Heil  sjert  þú  María)  er  bætt  við  á  eftir 
nafninu  Jesús : 

Annaðhvort  hinum  fimm  fagnaðarríku  leyndar- 
dómum : 


XII 


i.     Sem  þú,  heilaga  mær,  hefur  getið  af  Heilög- 
um  Anda. 

2.  Sem  þú,  heilaga  mær,  gekkst  með  þegar  þú 
heimsóktir  Elísabetu. 

3.  Sem  þú,  heilaga  mær,  fæddir  í  fjenaðarhúsinu 
í  Bethlehem. 

4.  Sem  þú,  heilaga  mær,  færðir  Drottni  í  muster- 
inu. 

5.  Sem  þú,  heilaga  mær,  fanst  aftur  í  musterinu. 

Eða  hinum  f imm  kvalafullu  leyndardómum : 

1.  Sem  sveittist  blóði  vor  vegna. 

2.  Sem  var  húðstrýktur  vor  vegna. 

3.  Sem  var  þyrnikrýndur  vor  vegna. 

4.  Sem  bar  hinn  þunga  kross  vor  vegna. 

5.  Sem  var  krossfestur  vor  vegna. 

Eöa  hinum   f  imm  dýrlegu  leyndardómum : 

Sem  er  upprisinn  frá  dauðum. 
Sem   er  uppstiginn  til  himna. 

3.  Sem  hefur  sent  Heilagan  Anda. 

4.  Sem  hefur  tekiö  þig,  heilaga  mær,  í  himininn. 
Sem  hefur  krýnt  þig*,  heilaga  mær,  á  himnum. 

Fyrir  íramliðnum  er  rósakransinn  beðinn  á  sama 
hátt,  en  þessari  bæn  er  bætt  við  í  hvert  sinn  á  eftir 
Heil  sjert  þú  María : 

Drottinn,  veit  þeim  hina  eilífu  hvíld,  og  lát  hið 
eilífa  ljós  lýsa  þeim. 

Salve  Regina. 

Pleil  sjert  þú  drottning,  mó'Öir  miskunnarinnar,  lif 
vort,  unun  og  von,  heil  sjert  þú.  Til  þín  hrópuni 
vjer  útlæg  börn  Evu,  til  þin  andvörpum  vjer  syrgj- 
andi  og  grátandi  í  þessum  táradal.  Talsmaöur  vor, 
lít  þú  miskunnarríkum  augum  þínum  til  vor,  blíða. 
kæra   og   ljúfa    María   mey,    og   sýn   þú   oss,   eftir 


XIII 

þennan  útlegðartima,  Jesúm,   hinn  blessaða  ávöxt 
lífs  þíns.    Amen. 


Memorare. 

Mildiríka  María  mey,  minst  þú  þess,  að  aldrei 
hefur  það  komið  fyrir,  að  nokkur  maður  hafi  árang- 
urslaust  snúið  sjer  til  þin  og  ákallað  hjálp  þina  og 
árnaðarbænir.  Til  þín  sný  jeg  mjer  þvi  með  fullu 
triinaðartrausti,  móðir  min  og  meyjan  öllum  meyj- 
um  æðri ;  til  þín  kem  jeg,  frammi  fyrir  þjer  stend 
jeg,  aumur  syndari.  Móðir  eilifa  Orðsins,  fyrirlít 
þú  ekki  bæn  mina,  heldur  veit  þú  mjer  áheyrn  og 
bænheyr  mig.    Amen. 


Maríubæn  gegn  freistingum. 

Heil  sjert  þú  María,  Drottning  min  og  móðir.  Þjer 
vil  jeg  fórna  mier  að  öllu  leyti,  og  til  þess  að  votta 
þjer  hollustu  mina,  vigji  jeg  þjer  i  dag  augu  mín 
og  eyru,  munn  minn  og  hjarta,  og  alla  persónu 
mína.  Þar  sem  jeg  nú  er  orðinn  eign  þín,  ástríka 
móðir  mín,  bið  jeg  þess,  að  þú  verndir  mig  og  varð- 
veitir.    Amen. 


Bæn  á  undan  kenslu. 

Himneski  Faðir,  vjer  biðjum  þig  um  styrk  Hei- 
lags  Anda,  þvi  án  hans  megnum  vjer  ekkert  gott 
að  gjöra.  Gef  oss  að  vjer  sjeum  eins  gaumgæfnir 
hjer,  og  guðdómlegur  Sonur  þinn,  Jesús  Kristur, 
var  hjá  kennurunum  í  musterinu  og  að  vjer  að  dæmi 
hans,  vöxum  stöðugt  með  aldri  að  visku  og  náð 
hjá  Guði  og  góðum  mönnum.  Sakir  hins  sama  Son- 
ar  þíns.  Drottins  vors,  Jesú  Krists.  Amen.  Faðir 
vor.  Heil  sjert  þú  María. 


XIV 

Bæn  eftir  kenslu. 

Vjer  þökkum  þjer  Drottinn,  vor  himneski  Faðir, 
fyrir  kenslu  þá  og  nytsama  þekkingu,  er  vjer  höf- 
um  nú  þegið.  Virstu  að  gefa  oss  náð  til  þess,  að 
það,  er  vjer  höfum  numið,  hjálpi  oss  til  þess  að 
auka  dýrð  þína  og  vora  timanlegu  og  eilífu  vel- 
ferð.  Vjer  biðjum  þig  einnig  að  blessa  ástkæra  for- 
eldra  vora,  kennara  og  velgjörðamenn  og  launa 
þeim  ríkulega  allar  góðar  leiðbeiningar.  Sakir 
Krists,  Sonar  þíns,  Drottins  vors.  Amen.  Faðir  vor. 
Heil  sjert  þú  María. 


Morgunbæn. 

í  nafni  Föðurins  og  Sonarins  og  hins  Heilaga 
Anda.    Amen. 

Jesús  minn,  þú  sem  varst  krossfestur  og  endur- 
leystir  mig  með  dýrmætu  blóði  þínu,  í  þínu  nafni 
rís  jeg  úr  rekkju.  Guð  minn  góður,  varðveit  þú  mig 
á  þessum  degi,  vernda  þú  likama  minn  og  sál  mína, 
og  veit  mjer  að  taka  framförum  í  öllu  góðu  til  þess 
að  öðlast  eilíft  lif.  Alt  sje  þjer  til  lofs  og  dýrðar. 
Jeg  vil  gjöra  alt  af  kærleik  til  þin. 

María,  Guðsmóðir,  heilagur  verndarengill  minn 
og  allir  þjer  Guðs  heilagir,  en  sjerílagi  þú  heilagur 
verndari  minn.  Takið  mig  allir  í  dag  undir  verncl 
yðar  og  varðveitið  mig  gegn  öllum  hættum  sálar 
og  líkama.  Sakir  Drottins  vors,  Jesú  Krists.  Amen. 
Faðir  vor.  Heil  sjert  þú  María. 


Góður  ásetningur. 

Drottinn  minn  og  Guð.  Jeg  fórna  þjer  líkama 
mínum  og  sál,  öllum  hugsunum  mínum,  orðum. 
verkum  og  þjáningum  og  bið  þess,  að  það  megi 
alt  verða  þjer  til  lofs  og  dýrðar.    Amen. 


XV 


Kvöldbæn. 

í  nafni  Föðurins  og  Sonarins  og  hins  Heilaga 
Anda. 

Nú  þegar  dagurinn  er  að  kvöldi  kominn,  þakka 
jeg  þjer,  Guð  minn,  af  öllu  hjarta  öll  líkamleg  og 
andleg  gæði,  er  þú  hefur  veitt  mjer  í  dag  og  á  lið- 
inni  æfi. 

Rannsaka  þú  samvisku  þína  grandgæfilega :  Hvernig  hef- 
ur  þú  hegðað  þjer  í  kirkjunni,  í  skólanum,  við  vinnu  þína, 
gagnvart  íoreldrum  þínum  og  yfirboðurum,  gagnvart  syst- 
kinum  þínum  og  fjelögum.  Athugaðu  þetta  sem  snöggvast, 
og  bið  því  næst : 

Guð  minn  góður.  Jeg  iðrast  af  hjarta  allra  synda, 
sem  jeg  hef  drýgt  af  því  að  jeg  hef  stygt  þig  mefi 
þeim,  og  verðskuldað  ref  singu  þína ;  en  einkum 
hryggir  það  mig,  að  jeg  hef  sært  þig,  Faðir  minn 
góður,  mesti  velgjörari  minn,  hæsta  og  ástríkasta 
hnoss  mitt.  Jeg  ér  nú  fastráðinn  í  þvi,  að  láta  eigi 
framar  leiðast  til  syndar,  og  alvarlega  bæta  ráð 
mitt.  Góði  Guð,  hjálpa  þú  mjer  til  þess  með  náð 
þinni. 

Góði  Faðir.  Vernda  þú  mig  í  nótt  gegn  öllu  illu, 
og  lát  mig  vakna  á  morgun  með  nýjum  kröftum 
til  þess  að  þjóna  þjer.  Sakir  Drottins  vors,  Jesú 
Krists.    Amen. 

Alsæl  Maria  mey,  heilagur  verndarengill  minn, 
allir  heilagir  og  þú  heilagur  verndari  minn,  biðjið 
fyrir  mjer  og  verndið  mig  í  nótt  og  alla  æfi  mína. 
Amen. 

Miskunnsami  Guð,  veit  sálum  framliðinna  hvíld. 
Amen. 

Bæn  fyrir  máltíð. 

Allra  augu  vona  á  þig,  Drottinn,  og  þú  gefur 
þeim  fæðu  þeirra  á  rjettum  tíma  ;  þú  lýkur  upp  hendi 
þinni  og  seður  alt  sem  lifir  með  blessun.  —  Dýrö 


XVI 

sie  Fööur.  —  Drottinn,  blessa  þú  oss  og  þessar  gjaf- 
ir,  sem  vjer  þiggjum  af  mildri  gæsku  þinni.  Sakir 
Jesú  Krists,  Drottins  vors.  Amen.  £ 

í  nafni  Fööuri«s  og  Sonarm*  og  hms  Heilag* 
Anda.    Amen. 

Bæn  eftir  máltíð. 

Þakkiö  Drottni,  þvi  hann  er  góöur  og  miskunn- 
semi  hans  varir  eilíflega. 

DýrS  sje  Föour,  —  Drottinn  miskunna  þu  oss.  — 
Faöir  vor.  —  Heil  sjert  þú  María. 

Vjer  þökkum  þjer  Drottinn,  himneski  Faöir,  fyr- 
ir  jesúm  Krist,  elskulegan  Son  þinn,  Drottin  vorn 
og  Frelsara,  fyrir  allar  gjafir  þinar  og  velgjorn- 
incra    þú  sem  lifir  og  ríkir  frá  eilífö  til  eihföar. 

Amen.  .  .      -* 

í  nafni  FÖDuritss-  og  Sonarœs  og  4wœ  Heilag* 
Anda.  Lofaour  sje  Jesús  Kristur  um  alla  eihfS. 
Amen. 


Stutt  messuskýring. 

Skrúninn  á  aö  minna  oss  á,  að  presturinn  er 
umboösmaBur  Krists  að  framkvæmd  mikils 
levndardóms.  Hin  einstöku  föt  eru :  i.  Amictus, 
heroalin  (imynd  einbeittni  og  auCmýktar).  2. 
Alba,  hvit  skikkja  (imynd  sakleysis).  3-  Cin" 
milum,  skikkjuband,  (ímynd  sjálfsafneitunar). 
4  Manipulus,  armrefill  (ímynd  postullegs  starts 
oo-  strits).  5.  Stola,  (imynd  hins  prestlega  um- 
boös).  6.  Casula,  hökull,  (ímynd  oks  Krists,  sem 
kærleikurinn  ljettir). 
Liturinn   á   skrúöanum   hefur   einnig   sjerstaka 


XVII 

merkingu.  Hvítt  merkir  sakleysi  og  andlegau 
fögnuð,  (hátiöir  Drottins,  Guðsmóður,  englanna, 
játendanna  og  meyjanna).  Rautt  er  litur  elds  og 
blóðs  (hvítasunna,  hátíðir  píslarvottanna).Grænt 
merkir  von  eilifs  lífs  (sunnudagarnir  eftir 
þrettánda  og  hvítasunnu).  Fjólublátt  merkir 
auðmýkt  og  iðrun  (aðventan  og  fastan).  Svart 
er  litur  sorgarinnar  (föstudagurinn  langi  og 
sálumessur). 

3.  Heilög  messa  er  lesin  á  latínu,  1.  af  þvi  að  sú 
tunga  er  komin  frá  Rómaborg,  miðstöð  kirkj- 
unnar ;  2.  af  þvi  að  hún  breytist  eigi  þegar 
stundir  líða,  eins  og  lifandi  málin ;  3.  af  því  að 
eining  og  eindrægni  kirkjunnar  um  heim  allan 
auglýsist  og  eykst  með  því. 

Frá  upphafi  messunnar  til  fórnanarinnar, 
(Offertoriumj. 

1.  Auðmjúkur  stendur  presturinn  fyrir  lægsta  alt- 
arisþrepinu  og  les  upphafsbænirnar  á  víxl  viö 
messuþjóninn,  sem  gengur  i  stað  safnaðarins ; 
en  það  er  42.  Davíðs  sálmur  (þessu  er  slept  í 
sálumessu),  þar  sem  lýst  er  löngun  eftir  hinni 
heilögu  fórn  og  liðveislu  Guðs ;  ennfremur  al- 
menn  syndajátning  (Confiteor)  og  bæn  um  mis- 
kunn  Guðs. 

2.  Því  næst  gengur  presturinn  upp  að  altarinu, 
kyssir  það  með  lotningu,  gengur  svo  að  pistilhlið 
altaris  og  les  „Introitus",  sem  er  venjulega  eitt- 
hvað  úr  heilagri  ritningu,  valið  eftir  hátið  dags- 
ins. 

3.  Þá  er  lesið  fyrir  miðju  altari  ,,Kyrie  eleison" 
(Drottinn,  miskunna  þú  oss)  og  er  sjerhver  af 
þrem  persónum  guðdómsins  ákölluð  þrem  sinn- 
um  um  miskunn.  A  eftir  er  venjulega  lesinn  lof- 


XVIII 

söngur  englanna,  „Gloria"  (dýrð  sje  Girði  í  upp- 
hæðum). 

4.  Þá  snýr  presturinn  sjer  að  söfnuðinum  og  segir : 
„Dominus  vobiscum"  (Drottinn  sje  með  yður) 
og  er  þá  svarað :  „Et  cum  spiritu  tuo"  (Og  meö 
þínum  anda).  Þá  gengur  hann  aÖ  pistilhlið  og 
les  í  nafni  allra  þeirra,  sem  viðstaddir  eru,  eina 
eða  fleiri  bænir  fyrir  velferðarmálum  allra. 

5.  Pistillinn  (brjef)  er  venjulega  kafli  úr  brjefum 
postulanna.  Guðspjallið  er  kafli  úr  einhverju  af 
fjórum  guðspjöllunum.  Til  þess  að  lesa  guð- 
spjallið  gengur  presturinn  yfir  að  guð- 
spjallshlið  altarisins.  Það  á  að  merkja  það,  að 
Gyðingar  afneituðu  kenningu  Krists,  og  var  hún 
þvi  boðuð  heiðingjunum.  Á  meðan  guðspjallið 
er  lesið,  standa  allir  og  merkir  það,  aö  menn 
sjeu  reiðubúnir  að  lifa  eftir  kenningu  Krists. 

6.  Nokkra  messudaga  er  lesiö  á  eftir:  „Credo",  þ. 
e.  trúarjátningin,  sem  samþykt  var  í  Nicea. 

Þetta  er  inngangur  heilagrar  messu,  sem  einnig 
er  nefnd  „Missa  catechumenorum". 

Fyrsti  aðalhluti  heilagrar  messu.    Fórnan- 
in  (Offertorium). 

1.  Presturinn  tekur  brauð  og  vín  og  ber  það  fram 
fyrir  Guð.  Með  því  er  þaö  vígt  til  undirbún- 
ings  þess,  að  það  síðar  gjörbreytist  í  líkama 
Krists  og  blóð,  en  það  er  hin  eiginlega  fórnfær- 
ing,  framburður  fórnarinnar. 

2.  Því  næst  þvær  presturinn  hendur  sínar :  Það 
merkir,  aö  sá  einn  megi  nálgast  altarið,  er  hafi 
hreint  hjarta.  Þá  býður  hann  öllum  aö  biðjast 
innilega  fyrir  („Orate  fratres",  þ.  e.  biðjið 
bræður),    til   þess   að    Guö    taki    náðarsamlega 


XIX 

móti  fórninni,  ekki  að  því  leyti  sem  Kristi  er 
fórnað  —  því  sem  slik  er  fórnin  ávalt  Guði  þókn- 
anleg  — ,  heldur  að  því  leyti,  sem  það  er  einnig 
fórn  prestsins  og  kirkjunnar.  í  þeim  tilgangi 
flytur  hann  sjálfur  bæn  i  hljóði. 

Annar  aðalhluti  heilagrar  messu.    Gjör- 
breytingin,  (Consecratio). 

i.  Þessi  hluti  messunnar  hefst  með  „Præfatio",  en 
það  er  hátíðleg  lofgjörð  og  þakkarbæn.  í  upp- 
hafi  hennar  tónar  presturinn:  „Sursum  corda" 
(lyftið  hjörtunum).  í  enda  hennar  tekur  prest- 
urinn  undir  með  englunum  og  segir :  „Sanctus, 
sanctus,  sanctus  (Heilagur ). 

2.  Því  næst  biður  presturinn  i  hljóði  fyrst  og 
fremst  fyrir  allri  kirkjunni,  formönnum  henn- 
ar  og  öllum  trúuðum,  einkum  fyrir  þeim,  sem 
viðstaddir  eru  og  þeim  er  presturinn  sjerstak- 
lega  vill  biðja  fyrir  til  Guðs.  Þá  eru  dýrling- 
arnir  beðnir  um  fyrirbænir  og  fórnargjafirnar 
blessaðar. 

3.  Þá  er  viðstöddum  gefið  merki  með  bjöllu  um 
að  helgasta  augnablik  messunnar  sje  komið. 
Presturinn  tekur  brauðið,  sem  hefur  verið 
blessað  og  mælir  yfir  því  leyndardómsfull  orð 
gjórbreytingarinnar,  sem  valda  þvi,  að  brauð- 
ið  fyrir  almætti  Krists,  breytist  í  hans  alheilaga 
likama.  Hann  fellur  þegar  á  knje,  tilbiður  og 
lyftir  hinni  heilögu  hostiu,  svo  að  söfnuðurinn 
skuli  einnig  tilbiðja  Guð  sinn  og  Frelsara,  sem 
nú  er  viðstaddur.  Sama  á  sjer  stað  með  kaleik- 
inn,  eftir  að  vininu  hefur  verið  breytt  i  al- 
heilagt   blóð   Krists. 

4.  Eftir  gjörbreytinguna  biður  presturinn  Guð  að 
þiggja    fórn   þessa   til    sáluhjálpar   lýð    sínum; 


XX 


þá  biður  hann  fyrir  framliðnum,  og  minníst 
einnig  hinna  sælu  í  himnaríki,  með  því  að  biðja 
um  að  verða  tekinn  í  samfjelag  þeirra. 


Þriðji  aðalhluti  heilagrar  messu, 
Kommunionin. 

1.  í  upphafi  þessa  hluta  messunnar  er  lesið  hátt 
„Pater  noster"  (Faðir  vor),  sem  er  allra  bæna 
víðtækust. 

2.  Presturinn  brýtur  heilaga  hostíu  að  dæmi 
Krists,  sem  braut  brauðið  við  heilaga  kvöld- 
máltíð. 

3.  Því  næst  er  lesið  þrisvar  „Agnus  Dei"  (Guðs 
lamb)  og  nokkrar  bænir  til  undirbúnings  heil- 
agri  kommunion. 


"fcv 


4.  Eftir  að  haf a  sagt  þrem  sinnum :  „Domine,  non 
sum  dignus"  (Drottinn,  jeg  er  ekki  verður), 
neytir  presturinn  sakramentisins,  fyrst  heilagr- 
ar  hostíu  og  svo  kaleiksins.  Söfnuðurinn  ætti 
að  minsta  kosti  ;að  meðtaka  sakramentið  i  anda. 

5.  Á  eftir  kommunioninni  eru  lesnar  þakkarbæn- 
ir,  presturinn  lýsir  blessun  sinni  yfir  söfnuðin- 
um.  (Þessi  blessun  fellur  burt  i  sálumessum), 
og  venjulegast  er  lesið  upphafið  að  Jóhannesar 
guðspjalli,  er  skýrir  frá  því,  er  Guðs  Sonur 
gjörðist  maður. 


XXI 


Kirkjuárið. 


Kaþólskt  kirkjuár  er  röð  hátíða,  er  kirkjan  held- 
ur  yf ir  árið.  Þrennar  eru  hátíðir  kirkjunnar :  Há- 
tíðir  Drottins,  hátíðir  Guðsmóður  og  hátíðir  ann- 
ara  dýrlinga. 

Kirkjuárið  hefst  eigi  i.  janúar,  heldur  fyrsta 
sunnudag  í  aðventu. 

Helstu  hátíðir  Drottins  eru :  Jól  (25.  desember)  ; 
umskurn  Drottins  (1.  janúar)  ;  opinberun  Drott- 
ins,  venjulega  kallað  þrettándinn  (6.  janúar)  ; 
páskar  (næsti  sunnudagur  eftir  að  fyrsta  vortungl 
er  fult)  ;  uppstigningardagur  (fertugasti  dagur 
eftir  páska)  ;  hvítasunna  (fimtugasti  dagur  eftir 
páska)  ;  dýridagur  (annar  fimtudagur  eftir  hvíta- 
sunnu). 

Helstu  hátíðir  Guðsmóður  eru :  Getnaðardagur 
Maríu  (8.  desember)  ;  kyndilmessa  eða  hreinsun- 
arhátíð  (2.  febrúar)  ;  boðunardagur  Maríu  (25. 
mars)  ;  himnaför  Maríu  eða  Maríumessa  hin  fyrri 
(15.  ágúst)  ;  fæðingardagur  Maríu  eða  Mariu- 
messa  hin  síðari  (8.  september)  og  rósakransmessa 
(1.  sunnudag  i  október). 

Helstu  hátíðir  annara  dýrlinga  eru :  Stefán 
frumvottur  (26.  desember)  ;  Jósefsmessa  (19. 
mars)  ;  verndarhátíð  heilags  Jósefs  (þriðji  sunnu- 
dagur  eftir  páska)  ;  Jónsmessa  skírara  (24.  júní)  ; 
Pjeturs  messa  og  Páls,  heilagra  postula  (29.  júni)  ; 
hátíð  hinna  heilögu  verndarengla  (2.  október)  ; 
allra  heilagra  messa  (1.  nóvember)  ;  ennfremur 
verndarhátíð   hverrar   einstakrar  kirkju. 

Jól,  páskar  og  hvítasunna  eru  aðalhátíðir  kirkju- 
ársins. 

Á  undan  nokkrum  hátíðum  er  lengri  eða  skemri 
undirbúningstími,  þar  til  telst  hin  svonefnda  vaka 
(vigilia),  dagarnir  á  undan  hinum  meiri  hátiðum, 
(aðventa  fyrir  jól  og  fastan  fyrir  páska).    Öðrum 


XXII 

hátíðum  er  haldið  áfram  nokkurn  tíma  eftir  að  aðal- 
hátiðin  er  um  garð  gengin,  það  eru  venjulega  8  dag- 
ar  og  er  nefnt  áttadagur  (octav).  Jólahátiðin  er  eigí 
úti  fyr  en  áttadaginn  eftir  þrettánda.  Páskahátíðinni 
er  lokið  laugardaginn  eftir  hvítasunnu. 


Leiðbeining  til  kristilegs 
lífernis. 


Viljir  þú  lifa  sannkristilegu  lífi,  þá  skalt  þú  fylgja 
nákvæmlega  þessum  reglum  í   liferni  þinu  : 

i.  Á  morgnana,  þegar  þú  vaknar,  skalt  þú  signa 
þig"  og  helga  Guöi  þannig  nýja  daginn.  Þegar 
kominn  er  fótaferðartími,  skalt  þú  klæðast  með 
hæversku  og  minnast  þess,  aö  Guð  er  alstaðar 
nálægur.  Gjör  þá  bæn  þína  með  guðrækni,  og 
ef  þú  getur  því  viö  komið,  skalt  þú  krjúpa  nið- 
ur.  Byrja  þú  aldrei  dagsverk  þitt  án  þess  a'ð 
hafa  lesið  að  minsta  kosti  stutta  morgunbæn. 
Guðs  blessun  er  það,  sem  mest  er  um  vert.  Hlýð 
þú  daglega  heilagri  messu,  ef  þú  getur ;  engum 
tima  er  betur  varið. 

2.  Ræk  þú  skyldur  þinar  með  iðni  og  samvisku- 
semi,  því  meÖ  þvi  kemst  þú  lengst  í  dyggðinni. 
Minst  þú  oft  þíns  góða  ásetnings,  einkum  þegar 
starf  þitt  er  örðugt  og  erfitt,  meö  þvi  endurnýj- 
ar  þú  starfsþol  þitt.  Forðastu  iðjuleysi,  því  það 
er  rót  alls  ills.  Iðjuleysi  er  svæfill  djöfulsins. 
Lát  einkunarorö  þin  vera :    Vinn  og  biö. 

3.  Borða  þú  aldrei  án  þess  að  gjöra  bæn  þína  fyrir 
og  eftir.  Minst  þú  þess,  aÖ  öll  gæöi  koma  frá 
Drottni.  Vertu  hóísamur  i  mat  og  drykk. 


XXIII 

4.  Hver  kristinn  maður  má  leyfa  sjer  hæfilega 
hvíld  og  dægrastytting,  að  eins  að  staður  og 
stund  sje  rjett  valin.  Honum  ber  að  forðast  gjá- 
lífi  og  illan  fjelagsskap,  og  ekki  má  hann  í  hvild- 
artíma  sinum  aðhafast  nokkuö  það,  er  striðir 
gegn  sönnu  siðgæði  og  guðsótta. 

5.  Ver  mildur  og  þýður  í  umgengni  þinni  við  aðra. 
Forðastu  sjerstaklega  kuldalegt  og  ósæmilegt  tal, 
þvi  ill  tunga  deyðir  sálina. 

6.  Þrautir  og  andstreymi  skalt  þú  bera  sem  væri 
það  sjerstakar  náðargjafir  frá  þinum  himneska 
Föður.  Berðu  það  alt  með  þolinmæði,  eins  og 
Frelsari  þinn  gerði.  af  þvi  að  það  er  uppspretta 
mestu  blessunar  i  þessu  lifi  og  eilifrar  sælu  a 
himnum. 

7.  Meðtak  oft  og  i  auðmýkt  heilög  sakramenti. 
Hafir  þú  verið  svo  ógæfusamur  að  gjöra  þig 
sekan  um  dauðsynd,  þá  iðrastu  hennar  þar  á 
staðnum.   og  flýt  þjer   svo  að   skrifta  hana. 

8.  Láttu  þjer  vera  umhugað  um  að  nota  sunnudaga 
og  helgidaga  til  bænahalds  og  góðverka. 

9.  Láttu  aldrei  hjá  líða,  að  gjöra  bæn  þína  og  rann- 
saka  samvisku  þína,  áður  en  þú  gengur  til  hvilu. 
Ef  þú  ert  mjög  þreyttur,  þá  bið  heldur  stutta 
bæn  með  guðrækni.  Afklæð  þig  með  hæversku, 
stöktu  á  þig  vígðu  vatni  og  hugleiddu  eitthvað 
guðrækilegt,  meðan  þú  ert  að  sofna. 


Kristin  fræði. 


Inngangur. 


1.  Til  hvers  erum  vjer  hjer  á  jörðunni? 

Vjer  erum  hjer  á  jörðunni  til  þess  að  gjöra  Guðs 
heilagan  vilja  og  komast  á  þann  hátt  til  h  i  m  n  a- 
r  í  k  i  s. 

Einasta  takmarkvort  er:  Að  komast  til  himna- 
ríkis,  til  Guðs,  Föður  vors.  Það  var  einmitt  þaÖ,  sem  Frels- 
ari  vor  átti  við,  þegar  hann  sagði  við  Mörtu :  „E  i  1 1  e  r 
nauðsynlegt"  (Lúk.  10,  42.),  og  þegar  hann  sagði  við 
lærisveina  sína :  ,,Því  að  hvað  mun  það  stoða 
manninn,  þótt  hann  vinni  allan  heiminn,  en 
b  í  ð  i   t  j  ó  n   á   s  á  1   s  i  n  n  i  ?"    (Matth.    16,   26). 

Vegurinn  að   þessu  takmarki  er   að  gjöra  Guðs  vilja. 

2.  Hvers  krefst  Guð  af  oss? 

GuS  krefst  af  oss  að  vjer 

1.  trúum, 

2.  höldum  boðorðin, 

3.  biðjum  og  meðtökum  heilög  sakramenti. 

Trúin  sýnir  oss  takmarkið,  sem  vjer  eigum  að  ná  og 
leiðina  að  því.  Haldir  þú  boðorðin,  ert  þú  á  rjettri  leið, 
en  bænin  og  sakramentin  veita  þjer  nauðsynlegan  styrk 
til   þess   að   rata   þessa  erfiðu   leið   til   himnaríkis. 

Þetta   er  alt  nákvæmar   skýrt  síðar. 

3.  Um   hvað  eru  kristin  fræði? 

Kristin  f  ræði  eru  um : 

1.  t  r  ú  n  a, 

2.  b  o  ð  o  r  ð  i  n. 

3.  heilög  sakramenti  og  bænina. 

LÍFSREGLA:  Taktu  altaf  vel  eftir,  meðan  þjer  eru 
kend  kristin  fræði,  af  því  að  sú  kensla  er  þjer  nauðsyn- 
legri  en  öll  önnur  kensla.  Þar  lærir  þú  að  þekkja  Guð, 
himneskan  Föður  þinn  og  lifa  samkvæmt  hans  heilögum 
vilja. 


Fyrsti  aðalhluti, 

Um  trúná. 


Um  trúna  yfirleitt. 

4.  Hverju   eigum   vjer   að   trúa? 

Yjer  eigum  að  trúa  öllu,  sem  Guð  hefur  sagt  oss. 

Að  trúa  er  það,  að  telja  að  eitthvað  sje  satt,  af  því  að 
Guð  hefur  sagt  það. 

„Eftir  að  Guð  forðum  margsinnis  og  margvíslega  hafði 
talað  til  feðranna,  fyrir  munn  spámannanna,  hefur  hann  í 
lok  þessara  daga  til  vor  talað  fyrir  Soninn."  (Hebr.  I.  i,  2.). 

í  stað  þess  að  segja :  „Alt,  sem  Guð  hefur  sagt  oss," 
getum   vjer    einnig    sagt :    „O  p  i  n  b  e  r  u  n    Guðs". 

5.  Hvernig  á  trú  vor  á  opinberun  Guðs  að  vera? 

T  r  ú  v  o  r  á  opinberun  Guðs  á  að  vera  svo  ákveð- 
i  n  og  ó  b  i  f  a  n  1  e  g,  að  oss  detti  aldrei  í  hug  að 
efast. 

6.  Hvers  vegna  á  trú  vor  á  opinberun   Guðs   að 
vera   ákveðin   og  óbifanleg? 

Trú  vor  á  opinberun  Guðs  á  að  vera  ákveðin  og 
óbifanleg,  af  þvi  að  Guði  getur  ekki  yfirsjest  og 
hann  segir  ekki  ósatt. 

„Guð  getur  ómögulega  farið  með  lygi"  (Hebr.  6,  18.). 
Af  sömu  ástæðu  verðum  vjer  að  trúa  öllum  trúarlærdóm- 
unum,  af  því  að  Guð  hefur  opinberað  oss  þá,  enda  þótt 
þeir  sjeu  skilningi  vorum  ofvaxnir.  Þetta  gjörði  hl.  Pjet- 
ur  postuli,  þegar  Kristur  hjet  alhelgu  altarissakramenti. 
(Jóh.  6.  69.  70.). 

7.  Hver  kennir  oss   það,   sem  Guð  hefur  opinberað? 

Kaþólsk  kirkja  kennir  oss  það,  sem  Guð  hefur  opin- 
berað. 


Yfirmenn  kirkjunnar,  páfinn  og  biskup- 
a  r  n  i  r  eru  eftirkomendur  postulanna,  sem  Kristur  sagði 
við  :  „Farið  og  kennið  öllum  þ  j  ó  ð  u  m"  (Matth. 
28,   19.)   og  þeir  kenna  oss  lærdóma  kirkjunnar. 

8.  Hvaðan  hefur  kaþólska  kirkjan  opinberanir  Guðs? 

Kaþólska  kirkjan  hefur  opinberanir  Guðs  úr  heilagri 
ritningu  og  munnmælunum. 

Heilög  ritning  er  einnig  nef  nd  b  i  b  1  í  a  n  og  munnmæl- 
in   eru   einnig   kölluð    „e  r  f  i  k  e  n  n  i  n  g  i  n". 

9.  Hver j ir   haf a   skrif að    heilaga   ritningu? 

Heilög  ritning  er  skrifuð  af  mönnum,  sem 
Heilagur  Andi  sagði  hvað   þeir  skyldu  skrifa. 

Heilög  ritning  er  72  bækur.  Frá  aðalefni  hennar 
er   sagt  í   B  i  b  1  í  u  s  ö  g  u  n  u  m. 

Vegna  þess  að  alt  það,  sem  stendur  í  heilagri  ritningu 
er  innblásið  af  Heilögum  Anda,  er  biblían  einnig  kölluð 
Guðs  ritaða  o  r  ð.  Vjer  eigum  að  bera  mikla  1  o  t  n- 
i  n  g  u  fyrir  heilagri  ritningu  Það  má  heita  svo,  að  húa 
sje  brjef   frá  Guði  til  vor,  barna  hans. 

10.  Hvernig  er  heilagri  ritningu  skift? 

Heilagri  ritningu  er  skift  í  gamla  og  nýja  testa- 
mentiö. 

*11.      Frá   hverju   er   sagt   í   gamla   testamentinu? 

í  gamla  testamentinu  er  sagt  frá  þvi,  sem  Guð  ljet 
ættfeöurna  og  spámennina  tilkynna. 

í   gamla   testamentinu   eru   þessar   bækur : 

a)  21  bók  sögulegs  efnis:  5  bækur  Móse,  Jósúa- 
bók,  Dómarabókin,  Rutarbók,  4  bækur  konunganna,  2  Kron- 
ikubækur  eða  Paralipomenon,  Esdrabók,  Nehemíabók,  To- 
bíasarbók,  Júdítarbók,  Esterarbók  og  2  bækur  Makkabe- 
anna. 

b)  7  kenslubækur,  sem  sje:  Jobsbók,  Sálmarnir. 
Orðskviðir  Salómons,  Prjedikarinn  eða  Ecclesiastes,  Ljóða- 
ljóðin,  Spekinnar  bók,  og  Síraksbók  eða  Ecclesiasticus. 

c)  17  spádómsbækur:  þar  eru  4  stærri  spámenn- 
irnir  :    Jesaia,    Jeremía    með    Baruk,    E  s  e  k  í  e  1    og 


D  a  n  í  e  1,  ennf  remtir  Hosea,  Jóel,  Amos,  Óbadía,  Jónas, 
Mika,  Nahúm,  Habakúk,  Zefanía,  Haggaí,  Sakaría  og  Mala- 
kía. 

*12.      Frá  hverju  er   sagt   í  nýja  testamentinu? 

í  nýja  testamentinu  er  sagt  frá  því,  sem  Guð  hefur 
látið  Jesúm  Krist  og  postulana  birta  oss. 

í   nýja  testamentinu   eru   þessar   bækur : 

a)  5  bækur  sögulegs  efnis:  Guðspjöllin  4, 
eftir  M  a  1 1  h  e  u  s,  Markús,  Lúkas  og  Jóhannes, 
og   postulasagan,    sem   hl.   L  ú  k  a  s   ritaði. 

b)  21  kenslubók,  sem  sje:  14  brjef  hl.  Páls  post- 
ula :    1  til  Rómverja,  2  til  Korintumanna,  1  til  Galatamanna, 

1  til  Efesusmanna,  1  til  Filippímanna,  1  til  Kólossamanna, 

2  til  Þessalóníkumanna,  2  til  Tímóteusar,  1  til  Títusar,  1 
til  Filemons  og  1  til  Hebrea ;  þá  eru  7  brjef  frá 
öðrumpostulum:    1    frá  hl.  Jakobi,  2   frá  hl.  Pjetri, 

3  frá  hl.  Jóhannesi  og   1   frá  hl.  Júdasi  Taddeusi. 

c)  1  spádómsbók,  sem  sj  e  :  O  p  i  n  b  e  r  u  n  h  1.  J  ó- 
hannesar    guðspjallamanns. 

Öllum  er  heimilt  að  lesa  heilaga  ritn- 
i  n  g  u,  en  þýðingar  þær,  sem  notaðar  eru,  eiga  að  vera 
mcð  skýringum  og  hvorttveggja  löggilt  af 
k  i  r  k  j  u  n  n  i. 

13.         Hvað    er   e  r  f  i  ke  n  n  i  n  g  i  n? 

E  r  f  i  k  e  n  n  i  n  g  i  n  er  það  af  trúarbrögðunum, 
sem  ekki  var  skrifað,  en  postularnir  kendu  munn- 
lega  og  barst  svo  mann  frá  manni  innan  kirkjunnar. 

Erfikenningin  er  einnig  nefnd  Gttðs  óskrifaða 
o  r  ð,  og  er  hún  komin  frá  Guði  eins  og  heilög 
r  i  t  n  i  n  g ;  því  var  það,  að  hl.  Páll  postuli  áminti  sam- 
tíðamenn  sína  á  þessa  leið  :  „Bræður,  standið  því  stöðugir 
og  haldið  fast  við  þá  lærdóma,  er  yður  hafa  verið  kendir, 
hvort  sem  það  cr  m  u  11  a  1  e  g  a  eða  með  b  r  j  e  f  i  f  rá 
oss."    (Þess.  II,  2.   15.). 

Ekki  getum  vjer  lært  alt  það,  sem  vjer  eigum  að 
trúa  og  gjöra  af  heilagri  ritningu  einni  s  a  m  a  n,  vegna 
þess 

1.  að  hún  skýrir  eigi  frá  öllu  því,  sem  Guð  hefur  tilkynt 
oss  (t.  d.  skýrir  hún  ekki  frá  hinum  nákvæmu  fyrirmælum 
um,  hvcrnig  fara  skuli  með  heilög  sakramenti,  svo  að  þau 


komi  að  gagni  og  ekki  heldur  skýrir  hún  frá  ákvæðinu  um 
að  halda  helgan  sunnudaginn  í  stað  sabbatsdagsins  o.  fl.). 

2.  að  vjer  gætum  ekki  einu  sinni  vitað  hverjar  bækur 
teldust  til  heilagrar  ritningar,  ef  erfikenningin  segði  oss 
það  ekki. 

3.  að  í  heilagri  ritningu  er  sumstaðar  komist  þannig  að 
orði,  að  enginn  getur  útlistað  það  rjettilega  nema  heilög 
kaþólsk  kirkja.    (Pjet.  3.   16.). 

*14.      Hvernig   hefur   heilög   ritning   og   erfikenningin 
geymst   stöðugt   óbreytt   í   kirkjunni? 

Heilög  ritning  og  erfikenningin  hefur  stöðugt 
geymst  óbreytt  meö  hjálp  Heilags  Anda,  eins  og 
Kristur   hefur  heitið   kirkju   sinni. 

Sjá  spurningar  115— 117.  Mestur  hluti  erfikenningarinn- 
ar  var  færður  í  letur  skömmu  eftir  dauða  postulanna,  af 
lærðum   mönnum,   sem   kallaðir    eru   kirkjufeður. 

15.         Hvað  segir  Kristur  um  þá,  sem  ekki  trúa? 

Kristur  segir :  „Sá,  sem  ekki  trúir  mun  fyrirdæmdur 
verða."  (Mark.  16.  16). 

Á  öðrum  stað  segir  hann :  „Sá,  sem  ekki  trúir,  er  þegar 
dæmdur."  (Jóh.  3.  18.).  Og  Páll  postuli  skrifar :  „Án  trúar 
er   ómögulegt   að   þóknast   Guði."    (Hebr.    11,  6.). 

*16.      Stendur   á   sama   hverju   vjer   trúum? 

Það  stendur  ekki  á  sama  hverju  vjer  trúum, 
vjer  verðum  að  trúa  því,  sem  s  a  1 1  er  og  kaþólska 
kirkjan  hefur  tekið  viö  af  Kristi  og  geymt  óbreytt. 

Falstrú,  sem  einhver  villukennari  hefur  fundið  upp,  eða 
maður  hefur  sett  saman  sjálfur,  kemur  ekki  að  neinum 
notum,  því  þegar  Kristur  sagði :  „Hver  sem  ekki  trúir,  skal 
f  ordæmast,"  talaði  hann  um  kenningu  s  í  n  a,  það  var  h  ú  n, 
sem  postularnir  áttu  að  kenna  og  allir  menn  að   trúa. 

LÍFSREGLA.  Þakkaðu  Guði  fyrir  trúarnáðina,  því 
„trúin  er  Guðs  gjöf"  (Ef.  2,  8.).  Sá,  sem  tapað  hefur  trú 
sinni,  er  illa  kominn,  því  hann  er  þegar  dæmdur.  Forðastu 
þess  vegna  alt,  sem  stofnar  trú  þinni  í  voða,  einkum  það. 
að  lesa  siðspillandi  bækur  og  blöð,  og  hafa  náin  kynni  af 
vantrúuðum   eða   vondum  mönnum. 


Postulleg  trúarjátning. 

17.  Hvar  er  að   finna  hin  helstu  trúaratriði? 

Hin  helstu  trúaratriði  er  að  finna  í  postullegri  trú- 
arjátningu. 

Sjá  trúarjátninguna  á  bls.   i). 

Hún  er  kölluð  postulleg  af  því,  að  hún  er  komin  frá 
postulunum.     Henni   er    skift   í    12   trúaratriði. 

Fyrsta  trúaratriði. 

„J  e  g  trúi   á   Guð   Föður   almáttugan, 
skapara  himins  og  jarða  r." 

1.     Um  Guð  og  eiginleika  hans. 

18.  Hvað  er  Guð? 

Guð  er  alfullkominn  andi,  Drottinn  himins  og  jarðar 
og  frá  honum  kemur  alt  gott. 

19.  Hvers  vegna  segjum  vjer  að   Guð  sje  andi? 

Vjer  segjum  að  Guð  sje  a  n  d  i,  af  því  að  hann 
hefur  skynsemi  og  frjálsan  vilja,  en  engan  líkama. 

Þegar  heilög  ritning  talar  um  augu  Guðs,  eyru,  hendur 
o.  s.  frv.,  þá  eru  það  líkingarorð,  notuð  til  þess  að 
vjer   skiljum   betur   eiginleika  hans. 

20.  Hvers  vegna  segjum  vjer  að   Guð   sje  a  1  f  u  1 1- 
k  o  m  i  n  n? 

Vjer  segjum  að  Guð  sje  a  1  f  u  1 1  k  o  m  i  n  n  af  því, 
að  hann  hefur  alla  góða  eiginleika  á  fullkomnasta 
stigi. 

Guð  er  eilífur  og  óumbreytanlegur,  alstaðar  nálægur  og 
alskygn,  alvitur  og  almáttugur ;  hann  er  heilagur  og  rjett- 
látur,  algóður  og  óendanlega  miskunnsamur,  sannorður  og 
trúr. 

21.  Hvers  vegna  segjum  vjer  að  Guð  sje   e  i  1  í  f  u  r  ? 


Vjer  segjum  aS  Guð  sje  e  i  1  í  f  u  r  af  því,  aö  hann 
hefur  á  v  a  1 1  verið  til  og  m  u  n  á  v  a  1 1  vera  til. 

„Áður  en   fjöllin   fæddust  og  jörðin  og  heimurinn   urðu 
til,   frá  eilífð  til  eilífðar  er  þú,  Guð."    (Sálm.  89,  2.). 

*22.      Hvers    vegna    segjum    vjer    að    Guð    sje    ó  u  m- 
breytanlegur? 

Vjer  segjum  að  Guð  sje  óumbreytanlegur 
af  því,  að  hann  hefur  ávalt  verið  hinn  sami,  án 
þess  nokkurn  tíma  að  breyta  sjer  eða  ákvörðun- 
um  sinum. 

„Hjá  Guði  er  hvorki  umbreyting  nje  umbreytingarskuggi." 
(Jak.  1.  17.). 

23,         Hvers  vegna  segjum  vjer  að  Guð  sje  alstað- 
ar  nálægur? 

Vjer  segjum  að  Guö  sje  alstaöar  nálægur 
af  því,  aö  hann  er  alstaðar  á  himni  og  jöröu  og 
hvar  sem  er. 

Páll  postuli  segir:  „Guð  er  eigi  langt  frá  hverjum  og  ein- 
um  af  oss,  því  að  í  honum  lifum,  hrærumst  og  erum  vjer.'* 
(Post.  gjörn.   17,  27,  28). 

Látum  oss  taka  undir  með  Davíð  konungi  og  spamanm: 
..Þótt  jeg  ætti  að  ganga  um  skuggadal  d  a  u  ð- 
ans,  skvldi  jeg  samt  enga  ógæfu  hræðast, 
þvíþú  (Drottinn  minn)  ertmeð  mjer."  (Salm. 
22,  4). 

24.  H vers  vegna  segj um  vj er  að  Guð  sje  alskygn? 
Vjer  segjum  aö  Guð  sje  alskygn  af  því,  aö 
hann  sjer  og  veit  alt,  bæði  það,  sem  liðiö  er,  þao' 
sem  er,  og  þaö  sem  mun  veröa,  jafnvel  vorar  leynd- 
ustu  hugrenningar. 

Guð  hefur  látið  spámenn  sína  tilkynna  marga  við- 
burði  jafnvel  mörgum  hundruðum  ára  áður  en  þeir  gjorð- 
ust  ('sjá  sp.  78);  Kristur  sagði  fyrir  um  svik  Judasar, 
afneitun   Pjeturs,  eyðileggingu  Jerúsalemsborgar   o.  m.    tl. 

„Augu  Guðs  eru  miklu  skærari  en  sóhn  og  sja  alt,  sem 
mennirnir   gjöra."    (Sír.   23,   28.). 


8 


*25.      Hvers  vegna  segjum  vjer  að  Guð  sje  a  1  v  i  t  u  r  ? 

Vjer  segjum  að  Guð  sje  a  1  v  i  t  u  r  af  því,  að 
hann  kann  að  haga  öllu  sem  best,  svo  að  heilagar 
fvrirætlanir  hans  komi  fram. 

Fyrir  alvitra  handleiðslu  Guðs  var  Móse  bjargað,  Jósef 
komst  til   virðinga  og  Amoni  var  steypt. 

„Hversu  mikil  eru  verk  þín,  Drottinn,  þú  gjórðir  alt  með 
speki."  (Sálm.  103.  24.).  Þegar  oss  virðist  stundum,  að  ein- 
hverju  sje  ekki  vel  fyrir  komið  hjá  Drottni,  þá  stafar  það 
af   því,   að   vjer   erum   svo   skammsýnir,    Guð    sjer   lengra. 

..Fel  Drottni  vegu  þína  og  treyst  honum,  hann  mun  vel 
fyrir  sjá."    (Sálm.  36,  5.). 

26.  Hvers  vegna  segjum  vjer  að  Guð  sje  a  1  m  á  1 1- 
u  gu  r? 

Vjer  segjum  að  Guð  sje  a  1  m  á  1 1  u  g  u  r  af  því, 
að  hann  getur  gjört  alt  sem  hann  vill. 

Guð  hefnr  sýnt  almætti  sitt.  t.  d.  með  sköpunarverkinu, 
með  kraftaverkunum   í   Egyptalandi   og  á   eyðimörkinni. 

„Guði  er  enginn  hlutur  um  megn."  (Lúk.  1,  $7)  ■  „E  f  G  u  ð 
er  með  oss,  hver  er  þá  á  móti  oss"?   (Róm.  8,  31.). 

27.  Hvers  vegna  segjum  vjer  að  Guð  sje  h  e  i  1  a  g  u  r  ? 

Vjer  segjum  að  Guð  sje  heilagur  af  því,  að 
hann  elskar  alt  gott.  en  hatar  alt  ilt. 

„Heilagur,  heilagur,  heilagur  er  Drottinn,  Guð  hersveit- 
anna."  (Jes.  6.  3).  Þetta  heyrði  Jesaia  spámaður  englana 
syngja  í  himninum.  Vjer  eigum  einnig  að  vera  heilagir, 
því  Guð  hefur  sjálfur  sagt :  ,,Þ  j  e  r  skuluð  vera  h  e  i- 
1  a  g  i  r,  þ  v  í  a  ð  j  e  g,  D  r  o  1 1  i  n  n,  G  u  ð  y  ð  a  r,  e  r  h  e  i- 
lagur."    (Mós.   III,   19.   2.). 

Vjer  sjáum  það  á  boðorðunum,  sem  Guð  gaf  á  Sínaí- 
fjalli,  að  hann  elskar  alt  gott,  en  hatar  alt  ilt. 

28.  Hvers   vegna   segjum   vjer  að   Guð   sje    r  j  e  1 1- 
1  á  t  u  r? 

Yjer  segjum  að  Guð  sje  rjettlátur  af  því,  að 
hann  að  verðleikum  launar  hið  góða,  en  hegnir  hinu 
illa. 

Hinu  seka  mannkyni  var  útrj'mt  af  jörðunni  með  synda- 


flóðinu,  en  Nóa  bjargað,  Sódóma  og  Gómorra  voru  eyddar 
með   eldi   frá   himnum,  en   Lot   var   hlíft. 

Páll  postuli  segir:  „Guð  mun  gjalda  sjerhverjum  eftir 
verkum  hans."    (Róm.  2.  6.). 

Hið  fullkomna  endurgjald  á  sjer  fyrst  stað 
í  öðru  lífi.  Það  kennir  Frelsarinn  oss  í  dæmisögunni  um 
ríka  ofátsmanninn  og  fátæklinginn  Lazarus ;  en  þó  er  það 
svo,  að  í  þessu  lífi  getur  enginn  óguðlegur  verið  verulega 
sæll  og  enginn  rjettlátur  verulega  vansæll. 

Vilji  einhver  neyða  oss  með  hótunum  til  þess  að  gjöra  það, 
sem  ilt  er,  skulum  vjer  minnast  orða  Frelsara  vors  :  „H  r  æ  ð- 
ist  eigi  þá,  sem  líkamann  deyða,  en  geta 
eigi  deytt  sálina;  en  hræðist  heldur  þann. 
er  mátt  hefur  til  að  steypa  bæði  sál  og  lík- 
ama   í   helvíti."    (Matth.    10,   28.). 

29.  Hvers  vegna  segjum  vjer  að  Guð  sje  a  1  g  ó  ð  u  r  ? 

Vjer  segjum  að  Guð  sje  algóður  af  því,  að  hann 
vill  öllum  skepnum  sínum  alt  hiö  besta  og  veitir 
þeim  óteljandi  velgjörðir. 

,,Sjerhver  góð  gjöf  og  sjerhver  fullkomin  gjöf  er  ofan 
að."  (Jak.  1.  17.).  „Svo  elskaði  Guð  heiminn,  að 
hann  gaf  Son  sinn  eingetinn  (fyrir  hann)." 
(Jóh.  3.  16.).  „Lofið  Drottin,  því  að  hann  er  góður."  (Sálm. 
ioó.  1.).  „Látum  oss  elska  Guð,  því  að  hann  elskaði  oss  að 
fyrra  bragði."    (Jóh.   I,  4.   19.). 

30.  Hvers  vegna  segjum  vjer  að  Guð  sje  m  i  s  k  u  n  n- 
s  a  m  u  r? 

Vjer  segjum  að  GuS  sje  miskunnsamur  af 
því,  að  hann  er  fús  á  að  fyrirgefa  hverjum  synd- 
ara,  sem  iðrast  af  hjarta. 

„Svo  sannarlega  sem  jeg  lifi,  segir  Drottinn  Guð,  hef  jeg 
ekki  þóknun  á  dauða  hins  óguðlega,  heldur  að  hinn  óguð- 
lcgi  hverfi  frá  breyttni  sinni  og  haldi  lífi."  (Esek.  33,  II.). 
Þess  vegna  sendi  Guð  Jónas  spámann  til  óguðlegra  íbúa 
Níníveborgar,  til  þess  að  prjedika   fyrir  þeim  iðrun. 

Þú  mátt  heldur  a  1  d  r  e  i  ö  r  v  æ  n  t  a,  þó  að  þú  haf  ir 
drýgt  margar  og  miklar  syndir,  seg  þú  heldur  eins  og 
tvndi  sonurinn:  „Jeg  vil  taka  mig  upp  og  fara 
t'il   föður   míns."    (Lúk.   15,    18.). 

Þegar  Guð  af  mildi  sinni  frestar  hegningunni,  til  þess 
að   gefa  syndaranum  tækifæri   til  að  bæta  ráð  sitt,   er  sú 


10 


gæska  kölkið  þ  o  1  i  n  m  æ  ð  i  eða  1  a  n  g  1  u  n  d  a  r  g  e  ð.  En 
gæt  þess  að  misbrúka  eigi  langlundargeð  Drottins  Guðs 
þíns,  svo  að  reiði  hans  komi  eigi  óvörum  yfir  þig.  Minstu 
syndaflóðsins  og  eyðileggingar  Jerúsalemsborgar. 

Vjer  segjum  að  Guð  sje  s  a  n  n  o  r  ð  u  r,  og  hefur  það 
verið  skýrt  við  spurningu  6. 

31.         Hvers  vegna  segjum  yjer  að  Guð  sje  trúr? 

Vjer  segjum  að  Guð  sje  trúr  af  því,  að  hann 
efnir   loforð   sín   og  framkvæmir   hótanir   sínar. 

Guð  hótaði  fyrstu  foreldrum  vorum  dauða,  og  síðan  hjet 
hann  þeim  Endurlausnara  og  hann  efndi  orð  sín  í  bæði 
skiftin. 

Jesús  segir  :  ,,H  iminn  og  jörð  munu  líða  undir 
lok,  en  orð  mín  munu  alls  eigi  undir  lok 
líða."    (Matth.  24.  35), 

*32.      Hvernig    hefur    Guð    látið    menn    vita    að 
hann   væri  til? 

Guð  hefur  1  á  t  i  ð  m  e  n  n  v  i  t  a,  að  hann  væri  til : 

1.  með  hinum  sýnilega  heimi ; 

2.  með  rödd  samviskunnar ; 

3.  en  einkum  og  sjerílagi  með  yfirnáttúrlegri  op- 
inberun. 

1.  Hús  getur  ekki  byggt  sig  sjálft.  Miklu  síður  getur 
hin  mikla  alheimsbygging  með  s  í  n  u  m  d  á- 
samlega  ú  t  b  ú  n  a  ð  i  hafa  orðið  til  af  sjálfu  sjer.  Al- 
vitur  og  almáttugur  skapari  hlýtur  að  hafa  gjört  hana. 
Þess  vegna  kemst  heilög  ritning  svo  að  orði :  „Himnarnir 
segja  frá  Guðs  dýrð  og  festingin  kunngjörir  verkin  handa 
hans."  (Sálm.  18.  2.).  ..En  spyr  þú  skepnurnar  og  þær  munu 
kenna  þjer,  fugla  loftsins  og  þeir  munu  fræða  þig,  eða 
jörðina  og  hún  mun  svara  þjer  og  fiskar  hafsins  munu 
segja  þjcr  það :  Hver  þekti  ekki  á  öllu  þessu, 
að  hönd  Drottins  hefur  gjört  þett  a."  ( Job.  12. 
7.).  „Heimskinginn  segir  í  hjarta  sínu :  „Enginn  Guð  er  til.*' 
(Sálm.   13.    1.). 

2.  í  hverri  mannssál  er  rödd,  sem  segir  oss  hvað  gott 
sje  og  hvað  ilt.  Ef  yjer  gjörum  eitthvað  gott  hrósar  hún 
oss,  en  ef  vjer  höfumst  eitthvað  ilt  að  ávítar  hún  oss.  Þessa 
rödd  nefnum  vjer  samvisku.  Vjer  höfum  eigi  gefið 
oss  samviskuna  sjálfir.  og  getum  heldur  eigi  látið  hana 
hætta  að  segja  oss  til  þó  vjer  vildum,  að  minsta  kosti  ekki 

3 


II 

að  fullu  og  öllu.  Hvaðan  kemur  hún?  Hún  kemur  frá  Guði, 
sem  hefir  ritað  lögmál  sitt  í  hjörtu  vor  manna.  Þess  vegna 
segir  hl.  Páll  postuli  um  heiðingjana:  „Þeir  sýna,  að  verk 
lögmálsins  er  ritað  í  hjörtum  þeirra,  með  því  að  samviska 
þeirra   ber   vitni."    (Róm.   2.    15.). 

3.  íopinberuninni  fáum  vjer  fullkomna  þekkingu 
á  Guði,  þess  vegna  segir  hl.  Jóhannes  guðspjallamaður  :  „Eng- 
inn  hefur  nokkurn  tíma  sjeð  Guð.  Sonurinn  eingetni,  sem 
er  í  skauti  Föðurins  hefur  lýst  honum."  (Jóh.  1,  18.).  Guð 
hefur  staðfest  opinberunina  með  óteljandi  kraftaverkum. 

LÍFSREGLA.  „Hafðu  Guð  alla  daga  fyrir  augum 
þjer,  forðast  þú  að  vera  nokkurn  tíma  samþykkur  nokkurri 
synd."  (Tob.  4.  6.).  „Elskaðu  Guð  og  gefðu  honum  hjarta 
þitt.  Hann  vill  eiga  það  til  þess  að  veita  því  eilífa  sælu. 
Þess  vegna  segir  hann :  „Son  minn,  gef  mjer  hjarta  þitt." 
(Orðskv.  23.  26.). 


2.     Hinar  þrjár  guðdómlegu  persónur. 

33.  Eru  til  f  ieiri  en  e  i  n  n  Guð  ? 
Nei,  emungis  e  i  n  11  Guð   er  til. 

Sjálfur  fullyrðir  hann  hátíðlega :  „Jeg  er  Guð  og  enginn 
annar  er  Guð  og  enginn  minn  líki."    (Jes.  46.  9-)- 

34.  Hversu  margar  persónur   eru  í   Guði? 

í  Guði  eru  þ  r  j  á  r  p  e  r  s  ó  n  u  r  :  Faðirinn  og 
Sonurinn  og  hinn  Heilagi  Andi. 

Þegar    Jesús    var    skírður    í    Jordan    birtust    hinar    þrjár 
guðdómlegu   persónur   í   einu.   Nöfn   þeirra   þekkjum   vjer 
af  orðum  Krists :  „Farið  og  kennið  öllum  þjoðum  og  skiriö 
þær  í  nafni  Föðurins  og  Sonarins  og  hins  Heilaga  Anda. 
(Matth.  28.   19-)- 

35.  Er  hver  persónan  um  sig  sannur  Guð? 

Já,  Faöirinn  er  sannur  Guö,  Sonurinn  er  sannur 
Guð  og  Heilagur  Andi  er  sannur  Guð ;  en  samt 
sem  áður  eru  hinar  þrjár  persónur  gutS- 
dómsins  aöeins  einn  Guð. 


12 


*36.      Hvers  vegna  eru  hinar  þrjár  persónur  taldar  að 
eins  e  i  n  n  Guð? 

Hinar  þrjár  persónur  eru  taldar  að  eins  e  i  n  n 
Guð  af  því,  að  þær  hafa  eitt  o  g  sameigin- 
1  e  g  t  guðdómseðli. 

Vegna  þess,  að  hinar  þrjár  persónur  guðdómsins  hafa  eitt 
og  sameiginlegt  eðli,  þá  eru  þær  jafn-eilífar,  jafn-máttugar, 
jafn-vitrar,  jafn-miskunnsamar  o.   s.   frv. 


37.         Hvað   nefnum   vjer   þrjár   persónur   guðdómsins 
einu  nafni? 

Vjer   nefnum   þær   heilaga   Þrenningu   eða 
Þ  r  í  e  i  n  i  n  g  u. 

Þríeiningin  er  mikill  leyndardómur,  sem  vjer  fá- 
um  ekki  skilið.  Vjer  verðum  að  trúa  því,  að  hún  sje  til, 
Það  er  líka  margt  í  kringum  oss,  sem  vjer  skiljum  ekki,  þó 
vjer  vitum,  að  það  eigi  sjer  stað,  svo  sem  hið  dásamlega 
líf  jurta  og  dýra.  Vjer  getum  því  sagt  eins  og  spámaður- 
inn  :  „Þú  ert  mikill  í  ráðum  og  óskiljanlegur  hugum  vorum." 
(Jer.  32,  19.). 


38.        Hvað  hafa  hinar  þrjár  guðdómlegu  persónur  gjört 
fyrir  oss? 

Guð  Faðir  hefur  skapað  oss,  Guð  Sonur  hefur  end- 
urleyst  oss  og  Guð  Heilagur  Andi  hefur  helgað  oss. 

Þess  vegna  er  Faðirinn  nefndur  skapari,  Sonurinn  endur- 
lausnari  eða  Frelsari  og  Heilagur  Andi  helgari.  Þó  hafa  all- 
ar  þrjár  persónur  guðdómsins  starfað  sameiginlega 
að  sköpuninni,  endurlausninni  og  helguninni. 

LÍFSREGLA.  Biddu  ætíð  í  djúpri  lotningu  með 
hinni  fögru  lofgjörðarhæn :  „Dýrð  sje  Föðurnum  og  Synin- 
um  og  hinum  Heilaga  Anda,  svo  sem  var  í  öndverðu,  er 
enn,  og  verður  ávalt  og  um  aldir  alda.  Amen."  Ennfremur 
skalt  þú  ætíð  signa  þig  með  guðrækni,  því  með  orðum  sign- 
ingarinnar  viðurkennir  þú  trú  þína  á  heilaga  þrenningu. 
(Þrenningarhátíðin  er  haldin  1.  sunnudag  eftir  hvítasunnu). 

3* 


13 


3.     Guð,  skapari  himins  og  jarðar. 

I.  S  k  ö  p  u  n  v  e  r  a  1  d  a  r,  v  i  'ð  h  a  1  d  og  s  t  j  ó  r  n. 

39.         Hvers   vegna   köllum   vjer   Guð   skapara   himins 
og  jarðar? 

Vjer  köllum  Guð  skapara  himins  og  jarðar  vegna 
þess,  að  hann  hefur  skapað  himin  og  jörö,  sem  sje 
allan  heimínn. 

Guo  hefur  slcapað  allan  heiminn :  Hann  hefur  með 
almættisvilja   sínum    myndað   hann   af   engu. 

Makkabeakonan  sagði  við  yngsta  son  smn :  „Líttu  upp 
til  himins  og  horfðu  yfir  jörðina  og  alt,  sem  þar  er,  og 
minstu  þess,  að  Guð  hefur  skapað  alt  þetta  og  alt  mann- 
kynið  af   engu."    (Makk.   II,  7.  28.). 

*40.      Hvers  vegna  skapaði  Guð  heiminn? 

Guð  skapaði  heiminn 

1.  sjálfum  sjer  til  dýrðar; 

2.  oss  til  gagns  og  blessunar. 

Heimurinn  á  að  sýna  oss  almætti  Guðs,  vísdóm  hans  og 
gæsku  og  aðra  alfullkomna  eiginleika  hans ;  alt  þetta  á  að 
hvetja  engla  og  menn  til  þess  að  vegsama  Guð.  Á  þennan 
hátt  er   sköpunarverkið   Guði  til  dýrðar. 

Vjer  eigum  að  nota  alt  hið  skapaða  oss  til  stundlegra  og 
eilífra  heilla.  Á  þann  hátt  verður  heimurinn  oss  til 
blessunar. 

41.         Hvað  gjörir  Guð  enn  stöðugt  fyrir  heiminn? 

Guð  ber  umhyggju  fyrir  öllum  skepnum  sinum  og 
stjórnar  öllu  með   alvisku  sinni  og  mildi. 

Hjer  í  heimi  gjörist  ekkert  án  þess  að  Guð  vilji  það 
eða  leyfi.  Þess  vegna  segir  Kristur :  „E  r  u  ekki  tveir 
spörvar  seldir  fyrir  smápening  og  fellur 
þó  enginn  þeirra  til  jarðar  án  vilja  yðar 
himneska  f  ö  ð  u  r."  (Matth.  10.  29.).  Þessi  umhyggja 
Guðs  fyrir  heiminum  er  nefnd  forsjón  Guðs  eða  v  i  ð- 
hald   og   stjórn   heimsins. 


42.         Fyrir  hverjum  ber  Guð  sjerstaklega  umhyggju? 

Guð  ber  sjerstaklega  umhyggju  fyrir  oss  börnum 
sínum. 

..Öll  höfuðhár  yðar  eru  talin,"  segir  Frelsari  vor 
(Matth.  10.  30.).  Og  þessvegna  áminnir  hann  oss  einnig : 
..Verið  ekki  áhyggjufullir  um  líf  yðar,  hvað  þjer  skuluð  eta, 
ekki   heldur  um   líkama  yðar,   hverju  þjer   skuluð  klæðast 

Lítið  til  fugla  himinsins.  hvorki  sá  þeir  nje  uppskera 

og  þeir  saína  ekki  heldur  í  hlöður,  og  yðar  himneski  Faðir 

fæðir  þá,   eruð   þjer  ekki  miklu    fremri   en   þeir?    En 

leitið  því  fyrst  guðsríkis  og  rjettlætis  hans  og  þá  mun  alt 
þetta   veitast  yður."    (Matth.   6.   25.-33.). 

*43.  Hvernig  víkur  því  við,  að  svo  mikið  mótlæti  er 
í  heiminum,  þó  Guð  beri  umhyggju  fyrir  öllum 
skepnum   sínum? 

Svo  mikið   mótlæti  er  í   heiminum : 

t.  til  þess  að  syndarinn  skuli  bæta  ráð  sitt 
og  ekki  glatast  að  eilifu ; 

2.  til  þess  að  hinn  r  j  e  1 1 1  á  t  i  fái  tækifæri  ti! 
að  ávinna  sjer  meiri  laun  i  himnaríki. 

1.  Þegar  bræður  Jósefs  voru  komnir  í  vandræði  sögðu 
þeir  :  „Þetta,  sem  vjer  nú  verðum  að  þola,  áttum  vjer  skil- 
ið.  af  því  að  vjer  syndguðum  gagnvart  bróðurvorum."  (Mós. 
I.  42,  21.). 

2.  Jesús  sagði  við  lærisveina  sína:  „Sælir  eruð  þjer,  þá 
er  menn  atyrða  yður  og  ofsækja  og  tala  Ijúgandi  gegn  yður 
alt  ilt  fyrir  mínar  sakir.  Verið  glaðir  og  fagnið,  því  laun 
yðar  eru  mikil   á  himnum."    (Matth.  5.   11.    12.). 

*44.      Þar  sem  Guð  skipar  og  stjórnar  öllu  í  heiminum, 
~~       vill  hann  þá  einnig  að  hið  illa  eigi  sjer  stað? 

Guð  v  i  1 1  eigi  að  hið  illa  eigi  sjer  stað,  hann  1  i  S- 
u  r  einungis  að  það  gjörist,  vegna  þess,  að  hann 
hefur  gefið  manninum  frjálsræði,  og  að  hann  megn- 
ar  að  snúa  hinu  illa  til  góðs. 

Vjer  sjáum  af  sögu  Jósefs  1  Egyptalandi,  hvernig  Guð 
getur  snúið  hinu  vonda  til  góðs.  Mennirnir  álykta,  en  Guð 
ræður,  segir  málshátturinn. 

LÍFSREGLA.  Treystu  öruggur  forsjón  Guðs,  hann 
vill  þjer  ætíð  vel  og  eins  þegar  hann  sendir  þjer  mótlætið, 


i5 

bann  veit  best,  hvað  þjer  hentar.  „Drottinn  agar  þann, 
sem  hann  elskar,"  segir  hl.  Páll  postuli.  (Hebr.  12.  6.)  og 
„þeim,  sem  Guð  elskar,  verður  alt  til  góðs."  (Róm.  8,  28.). 


2.     E  n  g  1  a  r  11  i  r, 

45.  Hvað  hefur  Guð  skapað  auk  sýnilega  heimsins? 

Auk  sýnilega  heimsins  hefur  Guð  skapað  marga 
ósýnilega   anda,   sem   vjer  nefnum  e  n  g  1  a. 

Englarnir  eru  a  n  d  a  r  með  skynsemi  og  frjálsræði,  en 
hafa  engan  líkama.  Sál  vor  er  einnig  andi,  en  hún  er  bund- 
in  við  líkama. 

Heilög  ritning  telur  níu  englasveitir:  engla,  erki- 
engla,  mætti,  völd,  herradóma,  tignir,  hásæti,  kerúba  og 
serafa.    (Ef.   1,  21.;   Kol.   1,   16.). 

46.  Hvernig  voru  englarnir,  er  Guo  skapaði  þá? 

Englarnir  voru  góðir  og  sælir,  og  gæddir  dýrleg- 
um  gáfum. 

Þeir  höfðu  víðtæka  þekkingu  og  mikið  vald.  Það  voru 
hinar  náttúrlegu  gáf ur.  Auk  þess  höf ðu  þeir  hina  helg- 
andi  náð  og  dygðir  þær,  sem  henni  fylgja.  Það  voru  hin- 
ar  y  f  i  r  n  á  1 1  ú  r  1  e  gu  gáfur.  Vjer  köllum  þær  gáfur 
Guðs  y  f  i  r  n  á  1 1  ú  r  1  e  g  a  r,  sem  eru  svo  miklu  hærri  öllu 
eðli  hinnar  sköpuðu  veru,  að  enginn  á  rjett  á  þeim  sam- 
kvæmt  eðli  sínu,  nje  heldur  öðlast  þær  af  eigin  mætti.  Svo 
er  varið  himnesku  sælunni  og  öllu  því,  sem  hjálpar  oss 
til  þess  að  öðlast  hana. 

47.  Hvort  voru  allir  englarnir  altaf  góðir  og  sælir? 

Flestir  englarnir  voru  alt  af  góðir,  og  nutu  að  laun- 
um  sælu  himnaríkis,  en  margir  þeirra  syndguðu 
og  var  þeim  þess  vegna  steypt  niður  til  helvítis. 

Um  góðu  englana  segir  Frelsarinn :  „Þeir  sjá  ávalt  aug- 
lit   Föður   míns,   sem  er  á  himnum."    (Matth.    18.    10.). 

En  um  föllnu  englana  segir  svo :  „Guð  þyrmdi  ekki  engl- 
unum,  sem  syndguðu,  heldur  steypti  þeim  niður  í  undir- 
djúpin,   til   þess   að   þeir   kveldust   þar."    (Pjet.   II.   2.   4.). 

Hinir  föllnu  englar  eru  kallaðir  illir  andar  eða 
d  j  ö  f  1  a  r,   en   hinn   æðsti   þeirra  L  ú  c  í  f  e  r   eða   S  a  t  a  n. 


i6 


48.  Hvern    hug   bera   g  ó  6  u   e  n  g  1  a  r  n  i  r   til   vor  ? 

G  ó  ð  u  englarnir  elska  oss,  þess  vegna  vernda 
þeir  bæði  líkama  vorn  og  sál,  biðja  fyrir  oss  og 
hvetja  oss  til  þess  sem  gott  er. 

ÞaÖ  voru  gó'Öir  englar,  sem  björguðu  L  o  t  og  fjölskyldu 
hans,  vernduðu  æskumanninn  T  o  b  í  a  s  á  ferðalagi  hans 
og  leystu    P  j  e  t  u  r  úr    f  angelsinu. 

„Guð  hefur  fengið  englum  sínum  það  hlutverk,  að  varð- 
veita  þig,  hvar  sem  þú  fer."    (Sálm.  90.   II.). 

Guð  hefur  af  mildi  sinni  gefið  hverjum  manni  verndar- 
engil.  Þess  vegna  kemst  Frelsarinn  svo  að  orði  um  börnin  : 
,.E  n  g  1  a  r  þeirra  sjá  ávalt  auglit  Föður  míns."  (Matth. 
18.    10.). 

49.  Hvernig   eigum  vjer   að   hegða  oss   gagnvart   hl. 
verndarengli  vorum? 

Hl.  verndarengil  vorn  eigum  vjer  að  ákalla  með 
lotningu  og  fylgja  bendingum  hans  með  fúsu  geði  = 

Guð  sagði  við  ísraelsmenn  á  eyðimörkinni :  „Sjá,  jeg  sendi 
engil  minn  á  undan  þjer  ....  geföu  honum  gaum  og  hlýð 
röddu  hans."  (Mós.  II.  23.  20.  21.).  Þessi  áminning  er  einnig 
stíluð  til  þín.  Ef  þú  hlýðir  því,  sem  hl.  verndarengill  þinn 
segir  þjer  og  biður  um  hjálp  hans  í  fullu  trausti,  þá  mun 
hann  vernda  þig  gegn  öllum  hættum  sálar  og  líkama.  En 
forðastu  að  gjöra  nokkuð  ljótt  í  návist  hans,  og  einkum 
það,  sem  gagnstætt  er  heilögu  skírlífi.  Hátíð  hins  heilaga 
\crndarengils  er  2.  október. 

50.  Hvern  hug  bera  illu  andarnir  til  vor ? 

Illu  andarnir  öfunda  oss  og  h  a  t  a,  þeir 
reyna  þvi  að  vinna  oss  það  mein  á  líkama  og  sál 
sem  þeir  geta,  og  að  steypa  oss  í  eilífa  glötun. 

Dæmi  til  þessa  eru :  Eva,  Job,  Júdas,  hinir  djöfulóðu. 

Hl.  Pjetur  postuli  aðvarar  oss  á  þessa  leið  :  ,,Ó  v  i  n  u  r 
y  ð  a  r,  djöfullinn,  g  e  n  g  u  r  u  m  s  e  m  öskrandi 
1  j  ó  n,  1  e  i  t  a  n  d  i  a  ð  þ  e  i  m,  s  e  m  h  a  n  n  g  e  t  i 
gleypt."    (Pjet.  I.  5,  8.). 

51.  Hvað  eigum  vjer  að  gjöra  til  þess  að  illu  andarn- 
ir  geti  ekki  unnið  oss  mein? 

Vjer  eigum  að  v  a  k  a  og  b  i  ð  j  a  og  vera  stað- 
fastir  g  e  g  n  freistingunum. 


i7 

.,S  t  a  n  d  i  ð  g  e  g  n  d  j  ö  f  1  i  n  u  m  o  g  þ  á  m  u  n  h  a  n  n 
flýja   f  rá  yður."    (Jak.  4.   7.). 

L  í  F  S  R  E  G  L  A.  Frelsarinn  gaf  oss  dæmi  þess  á  eyði- 
mörkinni.  hverja  mótstöðu  vjer  eigum  að  veita  djöflinum. 
Eins  og  djöfullinn  fór  að  við  Frelsarann  fer  hann  að  við 
oss,  hann  reynir  að  villa  oss  sjónir  með  fortölum  sínum 
og  leiða  oss  þannig  til  hins  illa.  En  vjer  eigum  að  taka 
oss  Guðs  eigin  orð  í  munn  og  vísa  honum  á  bug.  Þess- 
vegna  áminnir  hl.  Páll  postuli  oss  með  þessum  orðum :  „Tak- 
ið  s  k  j  ö  1  d  t  r  ú  a  r  i  n  n  a  r,  sem  þjer  getið  slökt  með  gló- 
andi  skeyti   hins   vonda."    (Ef.  6.   16.). 


3.     Sköpun    mannsins. 

52.  Hverjir  voru  fyrstu  menn,  sem  Guð  skapaði? 

Fyrstu  menn,  sem  Guð   skapaði,  voru  A  d  a  m  og* 
E  v  a. 

Frá  þeim  er  alt  mannkyn  komið,  þau  eru  því  kölluð  vor- 
ir  fj'rstu   foreldrar. 

53.  Hvernig  skapaði   Guð   Adam? 

Guö  myndaði  líkama  Adams  af  moldu  og  bljes  í 
hann  ódauðlegri  sál. 

Skömmu   síðar   ljet   Guð    Adam    sofna   fast,   tók   eitt   af 
rifjum   hans   og  myndaði   úr   því   líkama  Evu. 

54.  í  hvers  mynd  skapaði  Guð  mennina? 

Guð  skapaði  mennina  í  sinni  eigin  mynd  og  líkingu. 

Þegar    Guð  ætlaði  að  skapa  manninn,  sagði  hann :  „Vjer 
viljum  gjöra  manninn  eftir  vorri  mynd,  líkan  oss."   (Mós. 

1,  1.  27.). 

55.  Á  hvern  hátt  líktist  maðurinn  Guði? 

Maðurinn  líktist  Guði  á  tvennan  hátt : 

1.  Hann  hafði  ódauðlega  sál  meö  skynsemi  og 
frjálsum  vilja.  (Hin  náttúrlega  líking  mannsins  viö 
Gu-ð). 

2.  Hann  hafði  hina  helgandi  náð  og  var  þess  vegna 


i8 

heilagur  og  rjettlátur.  (Hin  yfirnáttúrlega  líking 
mannsins  við  Guð). 

Hin  helgandi  náð  var  hin  veglegasta  gjöf,  sem 
Guð  hafði  gefið  hinum  fyrstu  mönnum,  því  með  henni 
voru  þeir  bæði  börn  Guðs  og  erfingjar  himna- 
r  í  k  i  s. 

Hver  maður  hefur  líkama  og  sál,  eins  og  Adam,  og 
þessi  sál  er  ódauðlegur  andi.  Hver  maður  er  þannig  náttúr- 
leg  ímynd  Guðs ;  aftur  á  móti  er  ekki  hver  maður  yf ir- 
náttúrleg  ímynd  Guðs,  því  að  eigi  hefur  hver  maður  hina 
helgandi  náð. 

Þar  eð  allir  menn  hafa  í  sköpuninni  þegið  h  i  ð  n  á  1 1  ú  r- 
lega  líf  af  Guði,  þá  geta  allir  í  óeiginlegri 
m  e  r  k  i  n  g  u  kallast  Guðs  börn.  En  einungis  þeir,  sem 
ásamt  hinni  helgandi  náð  hafa  þegið  hið  yfirnáttúr- 
i  e  g  a  1  í  f  af  Guði,  eru  Guðs  börn  í  eiginlegri  merk- 
i  n  g  u.  Um  þá  eina  segir  heilóg  ritning,  að  þeir  sjeu  „a  f 
Guði   fæddir."    (Jóh.   i.   13.). 

56.         Hverjar    aðrar    gjafir,    voru    veittar    hinum 
fyrstu   mönnum   ásamt   hinni   helgandi  náð? 

Hinir  fyrstu  menn  voru  þar  á  ofan  gæddir  mjög 
skörpum  skilningi,  og  voru  lausir  við  allar  illar 
tilhneigingar ;  þeir  lifðu  sælu  lífi  i  Paradís,  þektu 
engan   sársauka  og  áttu   aldrei  að   deyja. 

Samkvæmt  áformi  Guðs  áttu  þessar  náðargjafir  að  ganga 
að  erfðum  frá  Adam  til  afkomenda  hans,  svo  f ramar- 
lega  sem  Adam  hjeldi  boð   Guðs. 


4.     S  y  n  d  a  f  a  1  1   f  y  r  s  t  u   m  a  n  n  a  n  n  a 
og  erfðasyndin. 

57.  Hvert  boð  gaf  Guð  fyrstu  foreldrum  vorum? 

Guö  sagði  við  fyrstu  foreldra  vora ;  „Af  öllum  trjám 
í  aldingarðinum  megið  þið  eta,  nema  af  trje  því, 
sem  stendur  í  miðjum  garðinum  megið  þið  ekki 
eta.  Ef  þið  etið  af  því,  skuluð  þið  deyja."  (Mós.  I. 
2.   17). 

58.  Hvað  gjörðu  fyrstu  foreldrar  vorir  þá? 


19 

Fyrstu  foreldrar  vorir  óhlýðnuðust  samt  sem  á'ður 
boðum  Guðs  og  syndguðu. 

Þessi  synd  var  dauðasynd. 

59.  Hverjar  afleiðingar  hafði  þessi  synd  fyrir  fyrstu 
foreldra  vora? 

Þessi  synd  hafði  þær  afleiðingar  fyrir  fyrstu  for-- 
eldra  vora,  að  þau  mistu  hina  helgandi  náð,  ásamt 
öllum  þeim  náðargjöfum,   er  henni   fylgdu. 

i.  Þau  hættu  að  vera  Guðs  börn  og  fengu  eigi  inn- 
göngu  í  himnaríki. 

2.  Skynsemi  þeirra  deyfðist,  vilji  þeirra  veiktist  og 
hneigðist  til  hins  illa. 

3.  Þau  voru  rekin  úr  Paradís,  urðu  að  þola  miklar 
þrautir  og  áttu  að   deyja  að  lokum. 

60.  Hvert  tjón  hefur  synd  Adams  bakað  öllum  mönn- 
um? 

Allir  menn  erfa  syndina  eftir  Adam,  með  hræði- 
legum  afleiðingum  hennar. 

Þess  vegna  er  hver  maður  í  heiminn  borinn  með  e  r  f  ð  a- 
s  y  n  d,  þ.  e.  án  hinnar  helgandi  náðar,  sem  vjer  þó,  sam- 
kvæmt  ákvörðun  Guðs,  verðum  að  hafa,  til  þess  að  geta 
þóknast  honum.  Þetta  kennir  hl.  Páll  postuli  oss,  er  hann 
segir  :  ,,Fyrir  einn  mann  kom  syndin  í  heiminn  og  dauðinn 
fyrir  syndina  og  dauðinn  er  þannig  runninn  til  allra  manna, 
af  því  að  allir  hafa  syndgað  í   honum."    (Róm.  5.   12.). 

Um  hinar  hræðilegu  afleiðingar  erfðasyndarinnar 
scgir  heilög  ritning:  „Hugrenningar  mannsins  eru  hneigðar 
til  ills  frá  bernsku  hans."  (Mós.  I.  8,  21.).  „Því  sá  dauðlegi 
líkami  þyngir  sálina  og  sá  jarðneski  bústaður  leggur  byrði 
á  þann  margt  hugsandi  anda."  (Vísd.  9.  15.).  „Allir  menn 
eiga  við  erfiðleika  að  stríða,  og  þungt  ok  er  lagt  á  börn 
Adams    frá   fæðingu  þeirra   til  grafarinnar."    (Sír.   40.    1.). 

61.  Hver  hefur   fæðst  án  erfðasyndar? 

Aöeins    alsæl    María    mey    hefur    fæðst    án 

erfðasyndar. 

Þessarar  sjerstöku  náðar,  sem  Maríu  hlotnaðist,  minnumst 
vjer  á   hátíð   óflekkaðs   getnaðar   hennar    (8.   des.). 


20 


62.  Hvernig  hefði  farið  fyrir  mönnum,  ef  Guð  hefði 
eigi  aumkvast  yfir   þá? 

Ef  Guð   hefði   eígi  aumkvast   yfir  mennina,   hefði 

enginn  þeirra  komist  i   himnariki. 

63.  Hvernig  aumkvaðist  Guð   yfir  mennina? 

Þegar  eftir  syndafallið  hjet  Guð  mönnunum  E  n  d- 
urlausnara,  sem  skyldi  f relsa  þá  f rá  syndum 
þeirra,   og  ávinna  þeim  aftur   hina   helgandi   náð. 

,,Fjandskap  vil  jeg  setja  milli  þín  og  konunnar,  milli  þíns 
sæðis  og  hennar  sæðis ;  hún  skal  merja  höfuð  þitt  og  þú 
skalt  sitja  um   hæl  hennar."    (Mós.   I.  3.   15.). 

Til  þess  að  undirbúa  mannkynið  undir  komu  Frelsarans, 
valdi  Guð  ísraelsmenn  og  með  fyrirmyndum 
og  orðum  spámannanna  minti  hann  þá  á  Frelsar- 
ann,  er  var  í  vændum.  Slíkar  fyrirmyndir  voru  t.  d. : 
Melkisedek,  ísak,  páskalambið,  eirslangan,  manna,  Jónas. 
Að  því  er  spádómana  snertir  sjá  sp.  74.  Guð  hefur 
einnig  kunngjört  sig  meðal  heiðingjanna,  t.  d.  með  rödd 
samviskunnar,  með  margvíslegum  náttúrlegum  velgjörðum, 
með  augsýnilegum  refsingum,  og  með  sjerstökum  sendi- 
boðum,  er  hann  sendi  þeim,  en  ljósast  þó  með  ísraelsmónn- 
um,  sem  hann  dreifði  víðsvegar  um  lönd  ásamt  heilögum 
ritum. 

64.  Hversu   lengi   var   þess   að   bíða,   að   hinn    fyrir- 
heitni   Frelsari  kæmi? 

Margar  þúsundir  ára  liðu  áður  en  hinn  fyrirheitni 
Frelsari  kom. 

Mennirnir  urðu  fyrst  að  sjá  það  ljóslega  í  hvílíkt  volæði 
syndin  steypti  þeim  og  að  enginn  nema  Guð  einn  gæti  frels- 
að  þá.  Og  þannig  fór  það  einnig.  Margur  maðurinn  kall- 
aði  að  lokum  á  Frelsarann  gagntekinn  af  þrá  og  sagði : 
,,Þjer  himnar !  látið  dögg  yðar  drjúpa  að  ofan,  og  skýin 
láti  hinn  rjettláta  falla  niður  sem  regnið ;  jörðin  opnist 
og  láti   Frelsarann   fram   spretta."    (Es.   45.  8.). 

Aðventa,  aðventusálmar. 

LÍFSREGLA.  Gleymdu  aldrei  að  þú  ert  barn  Guðs 
og  skapaður  í  mynd  hans.  Hataðu  syndina,  sem  hefur  kom- 
ið  allri  ógæfu  í  veröldina.  „Syndin  gjörir  þjóðirnar  ógæfu- 
samar."  (Orðskv.  14.  34.).  Þakkaðu  Guði  fyrir,  að  hann 
hefur  ekki  rekið  mennina  frá  sjer  að  eilífu,  eins  og  hina 
f  öllnu  engla.  í  hvert  sinn  þá  sungið  er  á  aðventunni :  „Send 


21 


dögg  af  himni  heiðum",  þá  hugsaðu  til  hinna  mörgu  heið- 
ingja,  sem  þekkja  ekki  Frelsara  sinn  ennþá.  Bið  þú  inni- 
lega  fyrir  þessum  aumu  mönnum  og  minstu  þess,  hve  s-æll  þú 
ert,  að  þekkja   Frelsara  þinn. 


Annað  og  þriðja  trúaratriði. 

„O  gájesúm  Krist,  hans  eingetinn  Son 

Drottin    vorn,    siem    getinn    er   af    Hei- 

lögum  Anda,  fæddur  af  Maríu  me y." 

65.  Hver  er  hinn  fyrirheitni  Frelsari,  sem  Guð  hef- 
ur  sent  oss? 

Hinn  fyrirheitni  Frelsari  er  Guös  eingetni  Sonur, 
sem  hefur  gjörst  maður  vor  vegna. 

Þá  þegar  var  spáð  af  Jesaiasi :  „Guð  mun  koma  sjálfur  og 
frelsa  yður."    (Jes.  35.  4.). 

66.  Hvað    þýðir    það,    að    Sonur    Guðs    hafi    gjörst 
maður  ? 

Það  þýðir  það,  að  önnur  persóna  guðdómsins  hafi 
tekið   sjer  mannlegan  líkama  og  sál. 

Vjer  eigum  þessa  mikla  leyndardóms  holdtekjunnar  að 
minnast  í  hvert  sinn  er  vjer  segjum :  „Og  Orðið  varð  hold  og 
bjó  meðal  vor."    (Jóh.   1.   14.). 

67.  Hvað  heitir  Sonur  Guðs,  Orðið  sem  varð  hold? 

Hann  heitir  tveim  nöfnum  :  J  e  s  ú  s,  sem  þýðir 
frelsari,  og   K  r  i  s  t  u  r,   sem  þýðir  hinn   smurði. 

Engillinn  sagði  við  Jósef :  „Þú  skalt  láta  hann  heita 
J  e  s  ú  m,  því  að  hann  mun  f  relsa  lýð  sinn  f  rá  syndum 
þeirra."    (Matth.   1.  21.). 

Nafnið  Jesús  er  mjög  máttugt,  þess  vegna  skalt  þú  akalla 
það  oft  og  með  guðrækni,  einkum  á  tímum  freistinga.  Ven 
þig  einnig  á,  að  nota  hina  fögru  kveðju :  „Lofaður  sje  Jesús 
Kristur,  um  alla  eilífð.  Amen."  (Nafndagur  Jesú  er  haldinn 
sunnudaginn   milli  nýárs  og  þrettánda). 

Ástæðan  til  þess,  að  Jesús  er  einnig  nefndur  Kristur  eDa 


h  i  n  n  s  m  u  r  ð  i,  er  þessi :  í  gamla  sáttmála  var  hver  spá- 
maður,  æðstiprestur  og  konungur  nefndur  D  r  o  1 1  i  n  s 
s  m  u  r  ð  i,  en  Jesús  er  vor  mikli  s  p  á  m  a  ð  u  r,  æ  ð  s  t  i- 
prestur  og  konungur.  Spámaður  er  hann  þegar  hann 
k  e  n  n  i  r  oss,  æðstiprestur  er  hann,  þegar  hann  f  ó  r  n  a  r 
sjer  fyrir  oss,  og  konungur  er  hann,  þegar  hann  d  r  o  1 1  n- 
ar  á  himni  og  jörðu. 

68.  Hvað  er  Jesús  Kristur? 

Jesús  Kristur  er  bæði  G  u  8  og  maður,  hann  er 
Guð  frá  eilífð,  en  maður  gjörðist  hann  í  tímanum. 

Með  því  að  Jesús  Kristur  er  bæði  Guð  og  maður  í  senn. 
er  hann   einnig  nef ndur   Guðmaður. 

69.  Hver  er  móðir  Jesú  Krists? 

Móðir  Jesú  Krists  er  alsæl  María  mey. 

Með  því  að  Jesús  Kristur  er  Guð,  er  María  með  rjettu 
nefnd  „Guðs  móðir".  Hún  er  nefnd  „hin  alsæla  mey"  vegna 
þess,  að  hún  hefur  ávalt  verið  mey,  og  nýtur  nú  í  himn- 
inum  æðstu  sælu. 

70.  Hvernig  varð  Guðs  Sonur  maður? 

Guðs  Sonur  er  getinn  af  Heilögum  Anda  og  fædd- 
ur  af  Maríu  mev. 

Engiil  Drottins  sagði  við  Maríu :  „Heilagur  Andi  mun 
koma  yfir  þig  og  kraftur  hins  hæsta  mun  yfirskyggja  þig 
og  fyrir  því  á  hið  heilaga  sem  af  þjer  fæðist  að  kallasr. 
Sonur  Guðs."  (Lúk.  i.  35.).  (Boðunardagur  Maríu  er  hald- 
inn   25.   mars.) 

71.  Hver   var   heilagur  Jósef? 

Heilagur  Jósef   var  fósturfaðir  Jesú. 

„Jesús  var  talinn  sonur  Jósefs."  (Lúk.  3.  23.).  Heilagur 
Jósef  er  verndardýrlingur  kaþólsku  kirkjunnar.  Hátíðir 
hans  eru  haldnar  19.  mars  og  3Ja  sunnudag  eftir  pásk:i. 
Jesús,  María  og  Jósef  eru  til  samans  nefnd  hið  heilaga 
h  e  i  m  i  1  i. 

*72.      Til  hvers  er  Guðs  Sonur  orðinn  maður? 
Guðs  Sonur  er  orðinn  maður  til  þess,  að  sýna  oss 


23 

veginn  til  himnaríkis  með  dæmi  sínu  og  kenningu 
og  til  þess  að  opna  himininn  fyrir  oss  með  þján- 
ingu  sinni  og  dauða. 

Ef  Jesús  Kristur  hefði  eigi  verið  maður,  hefði  hann  eigi 
getað  liðið  og  dáið. 


Æfi  Jesú. 

Jesús  fæddist  í  Bethlehem  í  fjenaðarhúsi  nokkru. 
Hann  vildi  þannig  kenna  oss,  þegar  með  komu  sinni,  að 
ást  til  fátæktar,  auðmýktar  og  þrautar,  er  hin  rjetta  leið 
til   himnaríkis.    (Jólin  25.   des.). 

Þegar  eftir  fæðingu  sína  ljet  hann  boða  komu  sína.  Engt- 
ar  boðuðu  hana  hinum  guðhræddu  fjárhirðum  og  skín- 
andi  stjarna  vitringunum  frá  Austurlöndum.  (Opm- 
berun   Drottins   eða   þrettándinn,  6.  jan.). 

Fjörutíu  dögum  eftir  fæðingu  sína  var  Jesús  bormn  1 
musterið    fyrir    auglit    Guðs.    (Kyndilmessa    2.    febr.V 

Skömmu  síðar  varð  hann  að  flýja  til  Egyptalands,  vegna 
þess  að  Heródes  konungur  reyndi  að  svifta  hann  lífi.  Eftir 
að  Jesús  var  kominn  aftur  frá  Egyptalandi,  lifði  hann  kyr- 
látu  lífi  heima  í  N  a  z  a  r  e  t  h  og  var  f oreldrum  sínum 
hlýðinn.  Með  því  vildi  hann  sýna  oss,  hve  mikils  virði  hlyðn- 
in  er.    (Hið  leynda  líf  Jesú). 

Þá  er  Jesús  var  12  ára  fór  hann  með  Mariu  og  Joset  til 
Terúsalem,  til  þess  að  vera  þar  um  páskana ;  að  Guðs  vilja 
var  hann  þá  í  3  daga  í  musterinu,  til  þess  að  biðjast  fyrir 
o"  til  þess  að  benda  hinum  skriftlærðu  á  komu  Frelsarans. 

Þe^ar  Jesús  var  ^o  ára,  fór  hann  til  árinnar  Jordan  og 
ljet  Tóhannes  skírara  skíra  sig.  Þaðan  fór  hann  ut  a  eyði- 
mörkina  og  fastaði  í  40  daga  og  þar  eftir  freistaði  djot- 

ullinn  hans.  .  .      #1    . 

Þá  er  Jesús  var  kominn  af  eyðimörkinni,  tok  hann  ao 
kenna  opinberlega  og  gjöra  kraftaverk.  Hann  safnaði  jatn- 
framt  að  sjer  lærisveinum  og  valdi  meðal  þeirra  12.  sem 
skyldu   vera  postular   hans  eða  sendiboðar.    (Hið  opinbera 

11  FólkiS  'hlvddi  með  fögnuði  á  kenningu  Frelsara  vors  og 
byrptist  að'  honum,  vegna  hinnar  háleitu  kennmgar  hans 
o*  kraftaverka.  En  farísearnir  og  hinir  sknftlærðu,  sern 
Frelsari  vor  vítti  oft  fyrir  syndsamlegt  hferm  þeirra  hot- 
uðu  hann  og  öfunduðu  og  ofsóttu  hann,  uns  þeir  fengu 
hann  loks  dæmdan  til  dauða  og  krossfestan. 


24 

*73.      Hvað  hefur  Jesús  kent  oss? 

Jesús  hefur  kent  oss  þau  s  a  n  n  i  n  d  i,  sem  vjer  eig"- 
um  að  trúa,  þau  boðorð,  sem  vjer  eigum  að 
halda,  og  frætt  oss  um  þau  m  e  ð  u  1,  sem  vjer 
eigum  að  hagnýta  oss,  til  þess  að  komast  í  himnaríki. 

Kenningu  sína  kallaði  hann  ,,E  v  a  n  g  e  1  i  u  m",  þ.  e. 
íagnaðarboðskapur.  Og  það  er  vissulega  verðskuldað  nafn, 
vegna  þess,  að  hann  sýnir  oss  ekki  einungis  veginn  til  himn- 
eskrar  sælu,  heldur  veitir  oss  einnig  æðstu  stundlega  blessun. 

Kenning  Jesú  er  hin  fullkomnasta  kenning,  sem 
til  er  og  til  getur  verið  ;  Jesús  er  ekki  einungis  mikill  spá- 
maður,  heldur  er  hann  einnig  h  i  n  n  f  y  r  i  r  h  e  i  t  n  i 
Frelsari   og   eingetinn    Sonur    Guðs. 

*74.      Á  hverju  vitum  vjer,  að  Jesús  sje  í  raun  og  veru 
hinn    fyrirheitni    Frelsari? 

A'ö  Jesús  sje  i  raun  og  veru  h  i  n  n  f  y  r  i  r  h  e  i  t  n  i 
F  r  e  1  s  a  r  i,  vitum  vjer  á  þvi,  að  alt  hefur  ræst 
á  honum,  er  spámennirnir  höfðu  sagt  fyrir  um  frels- 
ara  þann,  er  koma  skyldi. 

Spámennirnir  höfðu  spáð  því,  að  Frelsarinn  myndi  fæðast 
í  Bethlehem,  af  mey  einni  af  Davíðs  ætt,  að  hann  myndi 
verða  mikill  meistari  og  gjöra  mörg  kraftaverk,  að  hann 
myndi  að  lokum  líða  kvalir  og  dauða  á  krossinum,  en  rísa 
upp  aftur  á  þriðja  degi  og  fara  upp  til  himna.  Alt  þetta 
hefur  ræst  nákvæmlega  á  Jesú. 

*75.      Á  hverju  vitum  vjer,  að  Jesús  sje   Guðs  ein- 
getni   Sonur? 

Ao  Jesús  sje  G  u  ð  s  e  i  n  g  e  t  i  n  n  S  o  n  u  r,  vit- 
um  vjer 

i.  af  vitnisburði  hans  himneska  Föður ; 

2.  af  eigin  orðum  hans ; 

3.  af   kenningu   postulanna. 

*76.      Hver  var  vitnisburður  hins  himneska  Föður? 

Þegar  Jesús  var  skirður  í  Jórdan  og  þegar  hann 
ummyndaðist  á  Taborfjallinu,  heyrðist  rödd  af 
himnum,  er  sagði :  ,,Þessi  er  Sonur  minn  elskulegur. 
sem  jeg  hef  velþóknun  á."  (Matth.  3.  17  og  17.  5.). 


25 

*77.      Hvað  sagði  Jesús  um  sjálfan  sig? 

Jesús  sagði  um  sjálfan  sig,  að  hann  væri  sannar- 
lega  Sonur  Guðs  og  sannur  Guð,  eins  og  Faðirinn. 
Jesús  hefur  sannað  orð  sín : 

<JeS  og  Faðirinn  erum  e  i  1 1,"  sagði  hann.  (Jóh. 
10.  30.).  ,.Alt,  sem  Faðirinn  gjörir,  það  gjörir  og  Sonurinn." 
(Jóh.  5.  19.).  Þegar  Pjetur  sagði  við  Jesúm :  „Þú  ert  Krist- 
ur,  Sonur  Guðs  hins  lifanda."  (Matth.  16. 16.)  og  þegar  Tóm- 
as  sagði  vio  hann  :  ,,Brottinn  minn  og  Guð  minn."  (Jóh.  20. 
28.)  þá  staðíesti  Jesús  orð  þeirra.  Og  þegar  hann  var  fyrir 
dóminum  og  var  særður  við  hinn  lifanda  Guð,  að  segja 
hvort  hann  væri  Sonur  Guðs,  þá  lýsti  hann  því  hátíðlega 
yfir,  að  hann  væri  Kristur,  Sonur  Guðs,  og  að  hann  myndi 
sitja  til  hægri  handar  Guðs  Kraftar  og  koma  aftur  á  skýj- 
um  himinsins.    (Matth.  26.  64.). 

*78.       Hvernig  hefur  Jesús  sannað  orð  sín? 

Jesús  hefur  sannað  orð  sín 

1.  með  heilögu  líferni  sínu ; 

2.  meö   kraftaverkum  og  spádómum. 

1.  Rjettlátur  og  heilagur  maður  mun  aldrei  ranglega  segj- 
ast  vera  Guð,  en  Jesús  var  svo  heilagur  og  rjettlát- 
ur,  að  hann  gat  sagt  við  óvini  sína :  „Hver  yðar  getur  sann- 
að  á  mig  synd?"  (Jóh.  8,  46.)-  Jafnvel  Pílatus  sagði :  „Jeg 
finn  enga  sök  hjá  honum."    (Jóh.   18.  38.). 

2.  Jesús  hefur  gjört  óteljandi  k  r  a  f  t  a  v  e  r  k,  þ.  e.  verk, 
sem  að  eins  verða  framkvæmd  með  guðdómlegum  krafti. 
Hann  breytti  vatni  í  vín,  mettaði  5  þúsundir  manna  með 
5  brauðum,  kyrði  ofviðri  og  sjáfarrót  með  orði  sínu  einu. 
læknaði  hvers  konar  sjúkdóma,  lífgaði  menn  frá  dauðum 
og  reis  sjálfur  dýrðlegur  úr  gröf  sinni. 

3.  Með  spádómum  sínum  hefur  hann  sagt  shka 
hluti  fyrir,  sem  Guð  einn  gat  sjeð  fyrirfram :  svik  Júdasar, 
afneitun  Pjeturs,  pínu  sína  og  dauða,  upprisu  og  himnafor, 
eyðileggingu  Jerúsalemsborgar,  útbreiðslu  kirkju  sinnar  um 
jörðina   og   eilífa   tilveru   hennar. 

*79.      Hvað  kenna  postularnir  um  Jesúm? 

Hl.  J  ó  h  a  n  n  e  s  postuli  segir  um  Jesúm  :  „Hann 
er  hinn  sanni  Guð  og  eilífa  lífið."  (Jóh.  I.  5-  2°)- 
Hl.  Páll  postuli  skrifar:    „í  Kristi  býr  öll  fyll- 


20 

ing  guðdómsins."  (Kol.  2.  9.).  og  :  „allir  englar  Guðs 
skulu  tilbiðja  hann"  (Hebr.  1.  6.).  Hann  nefnir  Krist 
beinlinis :  „Guð,  blessaðan  um  eilífð".  (Róm.  9.  5.). 

Guð  staðfesti  einnig  kenningu  postulanna  með  krafta- 
verkum.  í  guðspjallinu  segir  svo :  „En  þeir  fóru  út  og  prje- 
dikuðu  víðsvegar,  og  var  Drottinn  í  verki  með  þeim,  og 
staðfesti  boðskap  þeirra  um  leið  með  táknum."  (Mark.  16. 
20.).  Og  í  postulasógunni  segir  svo :  „En  fyrir  hendur  post- 
ulanna  gjörðust  mörg  tákn  og  undur  meðal  lýðsins."  (Ps. 
5,  12.).  Eitt  af  slíkum  kraftaverkum  var  það,  þegar  hinn 
máttvana    maður    var    læknaður    fyrir    dyrum    musterisins. 

80.         Hvers  vegna  köllum  vjer  Jesúm  Krist  D  r  o  1 1- 
i  n  v  o  r  n  ? 

Vjer  köllum  Jesúm  Krist  Drottin  vorn 
t.  af  því,  að  hann  er  Guð  vor,  sem  hefur   s  k  a  p- 

a  ð  o  s  s  ; 

2.  af  þvi,   að   hann  er  Frelsari  vor,   sem  hefur 

endurleyst  oss  með  blóði  sínu. 

LÍFSREGLA.  Þakkaðu  Guðs  Syni  fyrir  það,  að 
hann  hefur  gjörst  maður  af  kærleik  til  þín,  haltu  þjer  fast 
til  hans  og  kenningar  hans,  því  að  hann  segir :  „Jeg  er  veg- 
urinn,  sannleikurinn  og  lífið  ;  enginn  kemur  til  Föðursins 
nema   fyrir  mig."    (Jóh.   14.  6.). 


Fjórða  trúaratriði. 

„Píndur  undir   Pontíusi   Pílatusi, 
krossfestur,   dáinn   og  grafin  n." 

81,        Hvað  hefur  Jesús  liðið? 

Jesús  leið  dauðans  angist  í  grasgarðinum,  svo  aí 
sviti  hans  varð  sem  blóðdropar,  er  fjellu  á  jörð- 
ina.  Þar  á  eftir  var  hann  tekinn  höndum,  húðstrýkt- 
ur,  þyrnikrýndur,  og  að  lokum  negldur  á  krossinn. 
í  þrjár  stundir  hjekk  hann  á  krossinum  með  óum- 
ræðilegum  kvölum.  Loks  hneig  höfuð  hans  og  hann 
gaf  upp  andan. 

4 


27 

Um  þjáningar  Frelsarans  notar  kirkjan  orð  Jeremiasar 
spámanns  :  „K  o  m  i  ð  t  i  1  m  í  n.  a  1 1  i  r  þ  j  e,r,  s  e  m  u  m 
veginii  farið,  sjáið  og  skoðið,  hvort  til  sje 
önnur   eins   kvöl   og  mín."    (Jer.    i.    12.). 

Það  var  hinn  rómverski  landsstjóri,  Pontius  P  i  1  a- 
t  u  s,  er  dæmdi  Jesúm  til  krossfestingar.  Hann  var  kross- 
festur  á  K  a  1  v  a  r  i  a  h  æ  ð  i  n  n  i,  rjett  fyrir  utan  Jerú- 
salem. 

Þegar  Jesús  dó,  yfirgaf  sál  hans  líkamann,  en  sam- 
handið  milli  guðdómseðlis  hans  og  manneðlis  hætti  eigi  fyr- 
ir  það,  bæði  sál  hans  og  líkami  voru  sameinuð  guðdómi 
hans  eftir  sem  áður. 

*82.      Hver   stórmerki  gjörðust  þegar  Jesús  dó? 

Þegar  Jesús  dó,  myrkvaðist  sólin,  fortjald  muster- 
isins  rifnaði,  jörðin  skalf,  björgin  klofnuðu,  graf- 
irnar  opnuðust  og  margir  dauðir  birtust. 

Náttúran  vottaði  með  þessum  stórmerkjum.  að  Jesús  væri 
áreiðanlega  Sonur  Guðs;  þetta  viðurkendi  einnig  höf- 
uðsmaðurinn  og  hermenn  hans  við  krossinn  í  heyranda 
hljóði. 

83.  Hvað  gjórðist  þegar  Jesús  var  dáinn? 

Þegar  Jesús  var  dáinn,  var  spjóti  lagt  i  siðu  hans.. 
líkaminn  lagður  í  gröf,  sem  var  innsigluð  og  vörð- 
ur  settur  við. 

Alt  þetta  ljet  Guð  gjörast  til  þess,  að  enginn  skyldi  ef- 
ast  um  dauða  Jesú  og  upprisu. 

84.  Var  Jcsús  neyddur  til  að  þola  dauðann? 

Nei,  Jesús  gekk  í  dauðann  af  fúsum  vilja, 
af  hlýðni  við  himneskan  Föður  sinn  og  af  ást  til 
vor  mannanna. 

Honum  var  f  órnað  „a  f  þ  v  í  a  ð  h  a  n  n  v  i  1  d  i  þ  a  0 
s  j  á  1  f  u  r"  (Jes.  53.  7.).  „Hann  var  h  1  ý  ð  i  n  n  alt  fram  í 
dauðann,  já,  fram  í  dauðann  ákrossinum."  (Fil.2.8.).  „Hann 
elskaði  mig,  og  gaf  sig  sjálfan  út  fyrir  mig."  (Gal.  2.  20.). 

85.  Hvers  vegna  vildi  Jcsús  þola  pínu  og  dauða? 
Jesús  vildi  þola  pínu  og  dauða,  til  þess,  að    f  r  i  ð- 


28 

þ  æ  g  j  a   f  y  r  i  r   syndir   vorar  og  e  n  d  u  r  1  e  y  s  a 
o  s  s  me'ð  því. 

Af  hlýðni  við  Föður  sinn  á  himnum  þoldi  Jesús  kvalir 
og  dauða,  og  færði  Guði  þannig  þá  yfirbót,  sem  hann  krafð- 
ist  fyrir  óhlýðni  vora.  Þess  vegna  kemst  Jesaias  spámaður 
þannig  að  orði  um  Frelsarann :  ..Hann  var  særður  vegna 
misgjörða  vorra,  og  kraminn  vegna  synda  vorra  og  sakir 
benja  hans  erum  vjer  heilbrigðir  orðnir."  (Jes.  53.  5.).  Og 
hl.  Páll  postuli  skrifar  á  þessa  leið :  „Hann  gaf  sjálfan  sig 
til   lausnargjalds    fyrir   alla."    (Tím.   I.  2,  6.). 

Hin  sjálfviljuga  pína  og  dauði  Jesú  var  f  ó  r  n,  sem 
hann  færði  Föður  sínum  á  himnum  vor  vegna.  (Kross- 
fórnin). 

86.  Frá    hverju    hefur    Jesús    frelsað    oss    með   » 
pínu    sinni   og   dauða? 

Með  pínu   sinni   og  dauða   hefur  Jesús   f  r  e  1  s  a  ð 
oss  frá  syndinni  og  eilifri  glötun. 

,.Sjá  það  Guðs  lamb,  sem  ber  burt  syndir  heimsins."  (Jóh. 
1.  29.). 

87.  H  v  a  ð    hefur    Jesús    á  u  n  n  i  ð    oss    með    pínu 
sinni  og  dauða? 

Með   pínu    sinni    og   dauða    hefur   Jesús   á  u  n  n  ið 
o  s  s  náð  Guðs  og  erfðarjett  himinsins. 

88.  F  y  r  i  r  h  v  e  r  j  a  er  Jesús   dáinn  ? 

Jesús  er  dáinn  fvrir  alla  menn.   (Kor.  II.  5. 
iS-)- 

At  því  leiðir.  að  allir  menn  geta  orðið  sáluhólpnir  ef 
þeir  að  eins  vilja  vinna  það  til  þess,  sem  þeim  ber,  sem 
sje:  Að  trúa  kenningu  Krists,  halda  boð  hans  og  nota 
náðarmeðul  hans. 

LÍFSREGLA.  Gleymdu  aldrei  hinum  mikla  kærleik 
Jesú  Krists.  Elskaðu  hann  af  öllu  hjarta  þínu,  vegna  þess, 
að  hann  dó  fyrir  þig.  Tak  þú  einnig  kross  þinn  á  þig  og 
fylg  Jesú.  Minstu  sem  oftast  þess  sem  Jesús  leið  fyrir 
þig,  til  dæmis  með  krossgóngu  bænahaldi,  eða  með  bæna- 
haldi  Jesú  fimm  sára  og  dauða-angistar,  minstu  einkum  Jesú 
pínu  á  föstudaginn  langa.  Mundu  að  halda  kjötföstu  eða 
abstinens  hvern  föstudag  einmitt  til  minningar  og  heiðurs 
Frelsaranum  þjáða. 

4* 


29 

Fimta  trúaratriði. 

„S  t  e  i  g    niður    t  i  1    h  e  1  TTrtri  s,    uppreis    á 
þ  r  i  ð  j  a  d  e  g  i  f  r  á  d  a  u  ð  u  m." 

89.  Hvað  merkja   orðin :    „Steig  niður  til  helvítk"? 

Orðin:  „Steig  niður  til  hel^ftfí?'  merkja  það,  að 
Jesús  fór  þangað,  er  sálir  dauðra  manna,  rjettlátra, 
voru. 

Himnaríki  var  lokað  fyrir  sálum  dauðra  manna  rjett- 
látra  vegna  s^mdarinnar,  og  varð  fyrst  opnað  við  komu 
Frelsarans.  Sálir  þessar  vildi  Jesús  þegar  í  stað  hughreysta 
og  leysa  og  taka  síðan  með  sjer  í  himnaför  sína. 

90.  Hvað  gjörði  Jesús  á  þriðja  degi  eftir  dauða  sinn? 

Á  þriðja  degi  eftir  dauða  sinn  sameinaði  Jesús  aftur 

sál  sína  og  líkama  og  reis  úr  gröfinni  i  mikilli  dýrð. 

Páskahátíðin  er  haldin  í  minningu  upprisunnar. 
Það  er  hin  mesta  hátíð  kirkjuársins  og  sigurhátíð 
kristninnar,  því  með  upprisu  sinni  hef ur  Jesús  unn- 
ið  fullan  sigur  á  dauðanum  og  helvíti.  (Unaðslegir  páska- 
sálmar.  Páskakertið  er  ímynd  hins  upprisna  Endurlausnara) 

91.  Af  hverju  vitum  vjer,   að  Jesús  sje  áreiðanlega 
upprisinn? 

Að  Jesús  sje  áreiðanlega  upprisinn,  vitum  vjer  allra 

best  af  vitnisburði  postulanna  og  lærisveinanna. 

Postularnir  og  margir  aðrir  af  lærisveinunum  sáu  hann 
oft  eftir  upprisuna,  snertu  hann,  töluðu  við  hann  og  borð- 
uðu  með  honum ;  þeir  hafa  opinberlega  og  rækilega  vitn- 
að  um  upprisu  hans.  Þennan  vitnisburð  sinn  hafa  þeir  stað- 
fest  með  kraftaverkum  og  að  lokum  liðið  dauða  fyrir  hann. 

*92.      Hvað  sannar  upprisa  Jesú? 

Upprisa  Jesú  sannar 

1.  að  Jesús  er  sannur  Guð,  eins  og  hann  hefur 
sjálfur  sagt, 

2.  að   vjer  eigum  einnig  að  rísa  upp   frá  dauð- 
um,  eins  og  hann  hefur  heitið  oss. 

Sjá  spurningarnar  77  og  144.  —  Eftir  upprisu  sína  dvaldi 


30 

Jesús  enn  40  daga  á  jörðunni.  Hann  talaði  á  þeim  tíma 
við  postula  sína  um  hvernig  þeir  ættu  að  skipa  innbyrðis 
málefnum  kirkjunnar   og  veitti   þeim   ýmiskonar   vald. 

LÍFSREGLA.  Minstu  oft  orða  hl.  Páls  postula : 
..Eins  og  Kristnr  er  upprisinn  frá  dauðum,  svo  skulum  vjer 
og  ganga  í   endurnýung   lífsins."    (Róm.  6.  4.). 


Sjötta  trúaratriði. 

,,U  ppstje    til    himna,   situr  v  i  ð   hægri 
hönd  Guös   Fööur  almáttug  s." 

93.  Hvað  gjörði  Jesús  á   fertugasta  degi  eftir  upp- 
risu  sína? 

Á  fertugasta  degi  eftir  upprisu  sína  fór  Jesús  af 
sjálfs  dáðum  upp  til  himna  með   sál  og  likama. 

Jesús  steig  upp  til  hímna  af  Olíufjallinu,  en  þar  höfðu 

þjáningar    hans    einnig    byrjað.    Himnaför    Jesú    er 

haldin  hátíðleg  40  dögum  eftir  páska. 

1 

94.  Hvað  merkja  orðin :  „Situr  við  hægri  hönd  Guðs 
Föður   almáttugs"? 

OrÖin :  ,,Situr  við  hægri  hönd  Guös  Föður  almátt- 
ugs",  merkja  það,  að  Jesús  tekur  einnig  sem  mað- 
ur  þátt  i  veldi  og  dýrÖ  Fööurins. 

Þess  vegna  lýkur  kirkjan  vanalega  bænum  sínum  með 
þessum  orðum :  „Fyrir  Drottin  vorn,  Jesúm  Krist,  Son 
þinn,  sem  lifir  og  ríkir  með  þjer  í  einingu  Heilags  Anda, 
Guð   frá  eilífð  til  eilífðar.  Amen." 

95.  Starfar  Jesús  einnig  í  vora  þágu  í  himnaríki? 

í  himnaríki  biður  Jesús  Föðurinn  fyrir  oss,  og 
undirbýr  oss  þar  bústaö. 

Guðspjallamaðurinn  hl.  Jóhannes  skrifar  á  þessa  leið : 
„Vjer  höfum  árnaðarmann  hjá  Föðurnum,  sem  er  Jesús 
Kristur."  (Jóh.  I.  2.  1.).  Og  Frelsari  vor  segir  sjálfur:  „Jeg 
fer  burt,  til  þess  að  undirbúa  yður  stað."   (Jóh.   14.  2.). 


3i 

LÍFSREGLA.  Lyftu  oft  augum  og  hjarta  til  him- 
ins,  þ  a  r  uppi  er  þitt  rjetta  föðurland.  Fagn- 
aðu  í  von  um  þá  miklu  sælu,  er  þú  átt  að  njóta  þar  hjá 
Frelsara  þínum  og  lát  þjer  ekkert  erfiði  í  augum  vaxa  til 
þess,  að  ná  þangað.  Hl.  Páll  postuli  segir :  „Leitið  þess,  sem 
er  á  hæðum,  þar  sem  Kristur  situr  við  hægri  hönd  Guðs." 
(Kol.  3.   1.  2.). 


Sjöunda  trúaratriði. 

„Mun   þaðan   k  o  m  a   að    dæma   1  i  f  a  n  d  i 
o  g  d  a  u  ð  a." 

96.         Er  Jesús  einungis  Endurlausnari  vor? 

Jesús  er  ekki  einungis  Endurlausnari  vor ;  hann  á 
einnig  að   verða  dómari  vor. 

„Faðirinn  dæmir  engan,  heldur  hefur  hann  falið  Syninum 
á  hendur  allan   dóm."    (Jóh.  5.  22.). 

Að  því  er  snertir  einstaklingsdóminn  og  allsherjardóm- 
inn  vísast  til   spurninganna   133   og    146 — 148- 


Attunda  trúaratriði. 

,  J  e  g  t  r  ú  i  á  h  e  i  1  a  g  a  n  A  n  d  a." 

-97.       Hver  veitir  oss  náðargjafir  endurlausnarinnar ? 
Náðargjafir  endurlausnarinnar  veitir  oss  H  e  i  1  a  g- 
ur  Andi  sá,  sem  Kristur  hjet  kirkju  sinni. 

Við  hina  síðustu  kvóldmáltíð  sagði  Jesús  við  postulana : 
„Jeg  mun  biðja  Föðurinn  og  hann  mun  gefa  yður  annan 
huggara,  anda  sannleikans,  til  þess  að  hann  sje  hjá  y'Öur 
eilíflega."  (Jóh.  14.  16.).  Um  þá,  sem  skírðir  eru,  segir 
hl.  Páll  postuli:  „Þjer  eruð  þvegnir,  þjer  eruð  helgaðir,  þjer 
eruð  rjettlættir  fyrir  nafn  Drottins  Jcsú  Krists  og  fyrir 
Anda  Guðs  vors."   (Kor.  I.  6,  11.). 


98.  Hver  er  Heilagur  Andi? 

Heilagur  Andi  er  þriðja  persóna  guðdómsins,  sann- 
ur  Guð,  ásamt  Föður  og  Syni. 

,Jeg  trúi  á  Heilagan  Anda,  Drottin  og  lífgara,  sem  út- 
gengur  frá  Föðurnum  og  Syninum,  og  er  tilbeðinn  og 
dýrkaður  ásamt  Föðurnum  og  Syninum  og  hefur  talað 
fyrir  munn  spámannanna."    (Kirkjuþing  í  Miklagarði  381). 

99.  Hvenær  kom  Heilagur  Andi  yfir  kirkjuna? 

Heilagur  Andi  kom  yíir  kirkjuna  á  hvítasunnu,  þá 
er  hann  kom  yfir  postulana  og  hina  trúuðu  í  líki 
logandi  eldstungna. 

Að  vísu  hefur  Heilagur  Andi  að  frásögn  gamla  testa- 
mentisins  veitt  mönnum  ýmsar  náðargjafir,  en  á  hvíta- 
sunnunni  kom  hann  til  kirkjunnar  með  alla  náð  sína,  til 
þess  að   vera   með   henni   eilíílega.    (Sjá   sp.    115). 

100.  Hverjar    náðargjafir    veitir    Heilagur    Andi    hin- 
um  trúuðu? 

1.  Heilagur  Andi  tekur  sjer  bústað  í  hjörtum  trú- 

aðra,  til  þess  að  helga  þá  og  rjettlæta; 

2.  hann  upplýsir,   styrkir   og  hughreystir  þá. 

Þess  vegna  er  Heilagur  Andi  einnig  nefndur  h  e  1  g  a  r- 
i  n  n  og  h  u  g  g  a  r  i  n  n.  Tesaias  spámaður  telur  upp  hin- 
-ar  sjö  sjerstöku  gjafir  Heilags  Anda,  sem  sje: 
Yísdóm,  skilning,  ráðspeki,  krafta,  þekkingu,  guðrækni  og 
Guðs  ótta.    (Jes.   11.  2.). 

101.  Hve  lengi  dvelur  Heilagur  Andi  í  sál  mannsins? 

Heilagur  Andi  dvelur  í  sál  mannsins  meðan  mað- 
urinn   hefur  enga  dauðasynd  á  samviskunni. 

Hl.  Páll  postuli  skrifar  :  „V  itið  þjer  eigi,  að  þjer 
eruð  musteri  Guðs  og  að  Guðs  Andi  býr  í 
yður?  Ef  nokkur  spillir  musteri  Guðs,  mun 
Guð  eyða  honum.  því  að  musteri  Guðs  er 
heilagt,    og   það    eruð    þ  j  e  r."    (Kor.    I.    3.    16.    ij-)- 

LÍFSREGLA.  Forðastu  syndina  svo  að  Heilagur 
Andi  dvelji  með  náð  sinni  í  þjer  og  hlýddu  grandgæfilega 
áminningu  postulans :  ,,Hryggið  ekki  hinn  Heilaga  Anda 
Guðs."  (Ef.  4.  30.).  Ákallaðu  hann  ætíð  við  sjerhvert  mikil- 
vægt  áform.   Kirkjan  sjálf   fer  þannig  að. 


33 

Níunda  trúaratriði. 

„H  eilaga  kaþólska  kirkju,  samfjelag" 
h  e!i  1  a  g  r  a." 

1.     Stofnun  kirkjunnar  og  stjórn. 

102.  Hvað  er  kirkjan? 

Kirkjan  er  sýnilegt  fjelag  allra  rjett-trúaðra  krist- 
inna   manna,  undir   stjórn  eins  manns,  páfans. 

Kristur  kallar  kirkjuna  ríki  sitt.  í  ríki  er  stjórnandi, 
yfirmenn  og  undirgefnir ;  þannig  er  það  einnig  í  heilagri 
kaþólskri  kirkju;  kirkjan  er  þó  ekki  veraldlegt  ríki,  held- 
ur  a  n  d  1  e  g  t,  vegna  þess  að  hlutverk  hennar  er  að  ann- 
ast  vora  andlegu  velferð,  sáluhjálp  vora.  Þetta  hefur 
Tesús  sjálfur  sagt :  „Mitt  ríki  er  ekki  af  þessum  heimi." 
"(Jóh.    18.  36.). 

Víða  líkir  Kristur  kirkju  sinni  við  hjörð;  hinir  trú- 
uðu  eru  h  j  ö  r  ð  i  n,  prestarnir  h  i  r  ð  a  r  n  i  r,  biskuparnir 
yfirhirðar    og   páfinn   æ  ð  s  t  i   h  i  r  ð  i  r. 

103.  Hver  hefur   stofnað  kirkjuna? 
Kristur  sjálfur  hefur  stofnað  kirkjuna. 

104.  Hvernig  hefur  Kristur  stofnað  kirkjuna? 


Kristur  sendi  postula  sína  til  þess  að  breiða  kenn- 
ingu  sina  út  um  allan  heim,  til  að  skíra  þá,  er  tóku 
trú  og  vísa  þeim  leiS  til  sáluhjálpar.  Hl.  Pjetur 
postuli  átti  að  vera  yfirmaður  kirkjunnar. 

Stuttu  fyrir  himnaför  sína  sagði  Jesús  við  postulana : 
..A  1 1  vald  er  mjer  gefið  á  himni  og  jörðu. 
Farið  því  og  kennið  öllum  þjóðum  og  skír- 
ið  þær  í  nafni  Föðurins  og  Sonarins  og 
hins  heilaga  Anda  og  kennið  þeim  að  halda 
alt  það,  sem  jeg  hef  boðið  yður."  (Matth.  28. 
19.  20.). 

*105.    Hvernig    hagaði    Kristur    orðum    sínum,    þegar 

hann   kvaddi   hl.   Pjetur    postula   fyrir   yfirmann 

kirkju  sinnar? 


34 

Kristur  kvaddi  hl.   Pjetur  postula  fyrir  yfirmann 
kirkju   sinnar,   með  þessum  orðum : 

1.  „Þú  ert  Pjetur  (klettur),  og  á  þessum  kletti 
mun  jeg  byggja  kirkju  mína  og  hlið  helvítis 

skulu  eigi  sigra  hana." 

2.  „Jeg  mun  fá  þjer  lykla  himnaríkis  og  alt  það, 
sem  þú  bindur  á  jörðu,  skal  á  himnum  bundið 
vera,  og  alt  það,  sem  þú  leysir  á  jörðu,  skal 

á  himnum  leyst  vera."   (Matth.   16.   18.   19.). 

3.  ,,Gæt  þú  lamba  minna  ....,  gæt  þú  sauða 
minna.  Það  er,  gæt  og  stjórna  allri  hjörð 
minni."   (Jóh.  21.   15. — 17.). 

Þegar  eftir  himnaför  Jesú  h  ó  f  hl.  Pjetur  starf  sitt,  sem 
yfirmaður  kirkjunnar,  t.  d.  þegar  postulinn  hl.  Matthías 
var  valinn  (Ps.  1.  15.),  á  hvítasunnu  (Ps.  2.  14.)  og  á 
kirkjuþinginu  í  Jerúsalem  (Ps.  15.  7.).  Hann  hefur  ætíð 
verið  viðurkendur  j'firmaður  kirkjunnar.  Á  kirkju- 
þinginu  í  Efesus  (árið  431)  var  það  álitinn  sjálfsagður 
hlutur,  er  engum  dytti  í  hug  að  efast  um,  og  allir  höfðu 
viðurkent  á  öllum  öldum,  að  hl.  Pjetur  væri  yfirmaður 
postulanna  og  hyrningarsteinn   hinnar   kaþólsku  kirkju. 

*106.    Er  Kristur  þá  ekki  sjálfur  yfirmaður  kirkjunnar? 

Kristur  er  hinn  ó  s  ý  n  i  1  e  g  i  yfirmaður  kirkjunn- 
ar.  en  hl.  Pjetur  var  hinn  sýnilegi  staS- 
göngumaður  hans  eða  umboðsmaður. 

Með  því  að  kirkjan  er  sýnilegt  r  í  k  i,  verður  hún 
einnig  að  hafa  s  ý  n  i  1  e  g  a  n  y  f  i  r  m  a  n  n,  og  svo  hafa 
öll  önnur  ríki  í  heimi,  enda  þótt  Guð  sje  hinn  ósýnilegi 
Drottinn   og  konungur  alls   heimsins. 

107.      Handa    hverjum    hefur    Kristur    stofnað    kirkju 


sina 


■j 


KristUr  hefur  stofnað  kirkju  sina  handa  öllum  þjóð- 
um  og  öllum  tímum. 

,,Alt  vald  er  mjer  gefið  á  himni  og  jörðu,  farið  því  og 
kennið  öllum  þjóðum,"  sagði  Frelsari  vor,  og  hann  bætti 
við :  „Og  sjá,  jeg  er  með  yður  alla  daga,  alt  til 
enda   veraldarinna  r."    (Matth.,  28.    19.   20.) . 

Af  þessu  leiðir  einnig,  að  hl.  Pjetur  og  hinir  postularnir 
áttu  að   fá  eftirmann. 


35 

108.  Hver  er  eftirmaður  hl.   Pjeturs  postula? 

Eftirmaður  hl.  Pjeturs  postula  er  biskup  Róma- 
"borgar,  sem  venjulega  er  nefndur  p  á  f  i  n  n  eða 
h  i  n  n  h  e  i  1  a  g  i  f  a  8  i  r. 

Hl.  Pjetur  dó  árið  67  og  var  þá  biskup  Rómaborgar, 
þess  vegna  eru  biskupar  Rómaborgar  rjettmætir  eftirmenn 
hans.  Þeir  sK^ra  allri  kirkjunni  frá  Rómaborg  og  er  hún 
þess    vegna   cinnig   nefnd    hin    rómversk-kaþólska. 

109.  Hverjir   eru  eftirmenn  hinna  postulanna? 
Eftirmenn  hinna  postulanna  eru  b  i  s  k  u  p  a  r  n  i  r. 

Hl.  Páll  postuli  gjörði  Tímóteus  að  biskupi  í  Efesus, 
Títus  að  biskupi  á  Krítey.    (Tím.  I.   1.  3.;   Tít.   1.   5-)- 

Eins  og  hl.  Pjetur  var  yfirmaður  hinna  postulanna,  er 
páfinn  yfirmaður  biskupanna.  Hver  þeirra  gætir  nokkurs 
hluta  kirkjunnar,  slíkur  hluti  er  nefndur  biskupsdæmi  eða 
postullegt  vikaríat.  Stundum  kallar  páfinn  alla  biskupana 
saman,  til  þess  að  ræða  málefni  kirkjunnar  og  ákveða  um 
þau  í  sameiningu  (Alment  kirkjuþing  eða  koncil).  Á 
þennan  hátt  taka  biskuparnir  þátt  í  kirkjustjórninni.  Guð 
hefur  sjálfur  ákveðið  það  þannig.  Því  sagði  hl.  Páll  postuli 
við  forstöðumenn  kirkjunnar  í  Efesus :  „Hafið  gát  á  sjálf- 
■um  yður  og  allri  hjörðinni,  þar  sem  Heilagur  Andi  setti 
yður"  biskupa,  til  þess  að  stjórna  kirkju  Guðs."  (Ps.  20.  28.). 

110.      Hverjir  eru  aðstoðarmenn  biskupanna? 
Prestarnir  eru  aðstoðarmenn  biskupanna. 

Prestarnir   verða  að   vera   vígðir   og  settir   af   biskupun- 
um,  annars  eru  þeir  ekki  lögmætir  sáluhirðar.  (Sjá  sp.  397)- 

*111.    Hver  er  meðlimur  kaþólskrar  kirkju? 
Meölimur    kaþólskrar    kirkju   er    sjerhver    skíröur 
maður,  sem  hvorki  hefur  skilist  viö  hana  af  frjáls- 
um  vilja  nje  veri'ö   útilokaöur  frá  henni. 

Menn    er   teljast   til   eftirfarandi    flokka,    eru   því   ekki 
•meðlimir  kaþólskrar   kirkju: 

1.  Óskírðir    mcnn. 

2.  v  i  1 1  u  t  r  úar  menn, 

3.  fráskildir    menn    (S  k  i  s  m  a-menn). 

4.  b  a  n  n  f  æ  r  ð  i  r   menn,   það   cru   þeir,   scm   eru   rekn- 
ir  úr   samfjelagi  kirkjunnar. 


36 

Syndarar  þeir,  sem  lifa  innan  kirkjunnar,  eru  að  vísr 
meðiimir  hennar,  en  þeir  eru  eins  og  visnaðir  limir  á  líkams. 

LÍFSREGLA.  Ver  þú  ætíð  reiðubúinn  að  híýðnas- 
hinum  heilaga  föður,  páfanum,  og  sömuleiðis  biskupununv 
og  prestunum  og  sýn  þeim  ávalt  alla  þá  virðingu,  sem  þeim 
ber,  af  því  að  um  þá  hefur  Kristur  sagt :  ,,Eins  og  Faðirinrt 
heíur  sent  mig,  eins  sendi  jeg  yður."  (Jóh.  20.  21.).  „Sá-. 
sem  hlýðír  á  yður,  hlýðir  á  mig  og  sá,  sem  fyrirlítur  yður, 
fyrirlítur   mig."    (Lúk.    10.    ió.). 


2.     Ætlunarverk  kirkjunnar. 

112.  Hvaða    ætlunarverk    hefur    Kristur    sett    kirkju 
sinni? 

Kristur   hefur   sett   kirkju   sinni   það   ætlunarverk, 
að  gjöra  alla  menn  sáluhólpna. 

Það  er  því  einnig  vilji  hans,  að  allir  menn  skuli  verða 
meðlimir   kirkju    hans.    (Sjá   sp,    107). 

113.  Hvernig  á  kirkjan  að  fara  að  því,  að  gjöra  menn 

sáluhólpna  ? 

Kirkjan  á 

1.  af3  kenna  mönnum  hina  sönnu  trú  og  heilög 
boðorð  Guðs ; 

2.  að  bera  fram  hina  heilögu  messufórn  og  fara 
með  heilög  sakramenti ; 

3.  að  leiða  og  stjórna  hinum  trúuðu. 

Þetta  á  kirkjan  að  gjöra  með  aðstoð  forstö'ðu- 
manna  sinna:  páfans  og  biskupanna  og  aðstoðarmanna 
þeirra,  prestanna.  Til  þeirra  beinir  Kristur  orðum  sín- 
um,  er  hann   segir : 

1.  „Farið  og  kennið  öllum  þjóðum  og  skírið  þær 
í  nafni  Föðurins  og  Sonarins  og  Heilags  Anda  og  kenn- 
ið  þeim  að  halda  alt  það,  sem  jeg  hef  boðið  yð- 
ur."    (Matth.   28.    19.   20.). 

2.  „Gjórið  þetta  í  mina  minningu,"  þ.  e.  að  bera  fram 
heilaga  messufórn.  (Lúk.  22,  19.).  „Meðtakið  Heilagan  Anda. 
Hverjum,  sem  þjer  fyrirgefið  syndirnar,  þeim 
eru  þær  fyrirgefnar,  og  hverjum,  sem  þjer  haldið  þeim 
aftur,   þeim   eru  þær  afturhaldnar."    (Jóh.   20,   22.  23.). 

3-    „Hvað  þjer  bindið  á  jörðu,   skal  einnig  vera  bundið 


37 

á    himni   og    hvað    þjer    leysið    á   jórðu,    skal   vera    leyst   á 
himni."    (Matth.   18,   18.). 

114.  Hvert  er  hið  þrefalda  vald,  er  Kristur  hefir 
gefið  kirkju  sinni? 

Hið  þrefalda  vald,  er  Kristur  hefur  gefið  kirkju 
sinni  er :  kensluvaldið,  prestvaldið  og  hirðisvaldið. 

Með  því  að  kirkjan  hefur  þetta  þrefalda  vald  og  hiÖ 
mikla  h  1  u  t  v  e  r  k,  að  leysa  af  hendi,  að  leiða  menn  til 
eilífrar  sælu,  þá  eru  henni  einnig  fengin  í  hendur  þau 
m  e  ð  u  1,  er  þurfa  til  þes<?  að  geta  f ramkvæmt  starfið. 
Með  kensluvaldinu  er  kirkjan  gjörð  fær  um  að  vísa  oss 
þann  veg,  er  vjer  eigum  að  fara,  með  prestvaldinu  er 
henni  heimilað  að  miðla  oss  náðargjöfum  þeim,  sem  eru 
ómissandi  til  þess  að  geta  komist  þennan  veg,  og  með 
því  að  rækja  hirðisstarf  sitt,  verndar  kirkjan  oss  frá  því,  að 
yfirgefa  í   ljettúð  þennan  veg. 

115.  Kvað  hefur  Kristur  gjört  til  þess,  að  kirkjan 
skyldi  ávalt  rækja  kensluvald  sitt,  prestvald  og 
hirðisvald   á    rjettan    hátt? 

Til  þess  að  kirkjan  skyldi  ávalt  rækja  kensluvald 
sitt,  prestvald  og  hirðisvald  á  rjettan  hátt,  hefur 
Kristur  lofað  og  sent  kirkju  sinni  Heilagan  Anda. 

Heilagur   Andi   gætir   þess,   að  kirkjan   ávalt 
i.     boði   hina    sönnu   kenningu.    (Jóh.    14,   26.). 

2.  fari   rjett   með    sakramentin.    (Jóh.   20,   22.  23.). 

3.  gefi    gagnlegar    reglur    og    fyrirmæli.    (Ps.    15,    28.). 

116.  Getur  kirkjunni  nokkru  sinni  skjátlast,  þegar  hún 
skýrir   trúar-   eða   siðalærdóminn? 

Nei,  kirkjunni  getur  aldrei  skjátlast  þeg- 
ar  hún  skýrir  trúar-  eða  siðalærdóminn,  vegna  sjer- 
stakrar  verndar  Heilags  Anda. 

*117.  Með  hverjum  orðum  hjet  Kristur  kirkjunni  náð- 
argjöfinni    um    óskeikulleika? 

Kristur  hjet  kirkjunni  náðargjöfinni  um  óskeikul- 
leika  með  orðunum :  „Og  jeg  mun  biðja  Föðurinn 
og  hann  mun  gefa  yður  annan  huggara,  anda  sann- 
leikans,  svo  hann  sje  hjá  yður  eiliflega    ,  en 


33 

þegar  hann,  andi  sannleikans  kemur,  mun  hann 
leiða  yður  í  allan  sannleikann."  (Jóh.  14.  16.  17.  og 
16.  13.). 

Þess  vegna  segir  hl.  Páll  postuli  að  kirkjan  sje:  „Stólpi 
og   grundvöllur   sannleikans."    (Tim.    I.   3.    15.). 

118.  Hvað  ber  oss  þá  að  gjóra,  þegar  ágreiningur 
verður  um  eitthvert  atriði  trúarlærdómsins  eða 
siðalærclómsins  ? 

Þegar  ágreiningur  verður  um  eitthvert  atriði  trúar- 
lærclómsins  eða  siðalærdómsins,  ber  oss  að  hlýða 
hinum  óskeikula  úrskurði  kirkjunnar. 

*119.  Hver  dæmir  þessa  óskeikulu  dóma  fyrir  hönd 
kirkjunnar  ? 

Hina  óskeikulu  dóma  dæmir  annaðhvort  páfinn  í 
samráði  við  biskupana  eða  páfinn  einn. 

Á  kirkjuþinginu  í  Nicæa  (árið  325)  dæmdi  páfinn  þannig 
í  samráði  við  biskupana  í  deilu  þeirri,  er  var  um 
guðdóm  Krists.  Trúargreinina  um  hinn  hreina  getnað  Maríu 
ákvað   Pius  páfi   IX.   einn    (árið    1854). 

Enda  þótt  einhver  kenning  sje  eigi  hátíðlega  ákveðin  að 
vera  trúarsetning  (Dogma),  ber  oss  þó  að  telja  sem  svo 
sje,  ef  hún  er  kend  og  talin  um  alla  kirkjuna  opinberaður 
sannleikur.    (Himnaför   Maríu). 

*120.    Hvenær  er  páfinn  óskeikull? 

Páfinn  er  óskeikull,  þegar  hann  gefur  úrskurð  um 
eitthvert  atriði  trúarlærdómsins  eða  siðalærdóms- 
ins,  og  býður  allri  kirkjunni  að  lúta  úrskurði  sínum. 

Vatíkanska  kirkjuþingið  (árið  1870)  ákvað,  að  þessi  sann- 
indi  skyldu  vera  trúarsetning.  Til  þess  benda  einnig  greini- 
lega  orð  Krists,  er  hann  sagði  við  hl.  Pjetur:  ,Jeg  hef 
beðið  fyrir  þjer  til  þess,  að  trú  þín  bregðist  ekki,  styrk 
þú  bræður  þína."    (Lúk.  22.  32.). 

LÍFSREGLA.  Kirkjan  á  að  leiða  alla  menn  til  sálu- 
hjálpar:  ef  þú  vilt  verða  sáluhólpinn,  verður  þú  að  láta 
kirkjuna  leiða  þig,  þú  verður  að  trúa  kenningum  henn- 
ar,  hlýða  boðum  hennar  og  færa  þjer  í  nyt  náðarmeðu' 
hennar.    Heiðraðu   kirkjuna   eins   og   hún   væri    móðir   þín. 


39 

Því  að  sá,  sem  ekki  á  kirkjuna  að  móður,  getur  ekki  átt 
Guð   að   Föður.    (Cyprian   helgi,   dáinn   árið   258). 


3.     Einkenni  kirkjunnar. 

121.      Hefur   Kristur   stofnað  eina  kirkju  eða   fleiri? 

Kristur  hefur  aðeins  stofnaö  e  i  n  a  kirkju,  eins 
og  hann  hefur  aðeins  kent  e  i  n  a  trú  og  sett 
e  i  n  n   yfirmann. 

Kristur  sagði:  „Á  þessum  kletti  mun  jeg  byggja  kirkj  u 
mína"  (ekki:  kirkjur).  (Matth.  16.  18.).  Engu  að  síður 
voru  til  þegar  frá  dögum  postulanna  önnur  trúarfjelög,  er 
voru  stofnuð  af  villukennurum  og  áttu  sammerkt  í  því,  atS 
þau  þóttust  öll  vera  hin   sanna  kirkja  Krists. 

*122.   Hvernig  hefur  Kristur  borið  umhyggju  fyrir  því, 
að   auðvelt   sje   að   þekkja  kirkju  hans? 

Kristur  hefur  stof  nao   s  ý  n  i  1  e  g  a  kirkju  og  gef- 
ið  henni  ákveðin  e  i  n  k  e  n  n  i. 

Kristur  vildi  að  allir  menn  kæmu  í  kirkju  sína  og  heyrðu 
boðskap  hennar.  Þess  vegna  varð  hann  að  sjá  um,  að 
auðvelt  væri  að   þekkja  hana. 

*123.   Hver  eru  einkenni  hinnar  sönnu  kirkju  Krists? 

Hin  sanna  kirkja  Krists  er :  1.  ein,  2.  heilög,  3.  ka- 

þólsk,  4.  postulleg. 

Samkvæmt  vilja  Krists  á  kirkjan  að  vera : 
1.  ein:  „Heilagi  Faðir  varðveit  þá  í  þínu  nafm,  er  pa 
hefur  gefið  mjer  til  þess  að  þeir  sjeu  eitt  eins  og  viö. 
(Jóh.  7.  11.).  „Kappkostið  að  varðveita  einingu  and- 
ans  í  bandi  f riðarins.  Einn  líkami  og  einn  andi"  .... 
(Ef.  4.  3.).  „Því  að  ekkert  ríki,  sem  er  sjalfu  sjer 
sundurþykt,   getur   staðist."    (Lúk.    11.    17.). 

2  heilög,  því  að  hún  á  að   leiða  menn  til  helgunar : 

3  kaþólsk,    þ.    e.    a  1  m  e  n  n,    því    að    Kristur    hefur 
^      stofnað   kirkju    sína    fyrir    allar    þjóðir    og   alla   tima 

(heimskirkja,    ekki    ríkiskirkja    eða   þjoö- 

4.    porstun'eg,  þ.  e.  hún  verður  að  hafa  rjettmaeta  eft- 
irmenn    postulanna   sem    stjórncndur,    þvi   að    Kristur 


40 

setti    postulana    til    þess    að    vera    fyrstu    stjórnendur 
kirkjunnar. 

Því  segir  þegar  í  trúarjátningu  hins  annars  almenna 
kirkjuþings  (árið  381)  :  „Jeg  trúi  á  e  i  n  a,  heilaga,  ka~ 
þ  ó  1  s  k  a,   og  p  o  s  t  u  1 1  e  g  a   kirkju." 

*124.   Hvaða  kirkja  hefur  þessi  4  einkenni? 

Þessi  4  einkenni  hefur  aðeins  k  a  þ  ó  1  s  k  a  kirkjan. 

Því  verður  eigi  mótmælt,  að  kaþólska  kirkjan  er : 

1.  e  i  n,  með  því  að  hún  alstaðar  og  á  öllum  tímum  hef- 
ur  haft  og  mun  hafa  sömu  trú,  sömu  fórn,  sömu 
sakramenti   og   sama  yfirmann ; 

2.  h  e  i  1  ö  g,  með  því  að  kenning  hennar  er  heilög,  og 
þareð  hún  á  öll  helgunarmeðul ;  innan  kaþólsku  kirkj- 
nnnar  hafa  ætíð  verið  miklir  heilagir  menn,  og  hefur 
Guð  staðfest  heilagleik  þeirra  með  mörgum  jarteikn- 
um ; 

3    k  a  þ  ó  1  s  k,    eða    a  1  m  e  n  n,    með    því    að    hún    hefur 
staðið    frá    Krists    dögum    og   útbreitt    kenningu    sína 
um   öll   lönd. 
4.    postulleg,   með  því  að  yf irmenn   hennar   og  bisk- 

uparnir  eru  rjettmætir  eftirkomendur  postulanna. 
Trúarfjelög  utan  kaþólsku  kirkjunnar  eiga  ekkert  af 
þessum  4  einkennum  hinnar  sönnu  kirkju  Krists.  Enn- 
fremur  er  það  öllum  kunnugt,  að  þau  hafa  fyrst  orðið  tit 
löngu  eftir  Krists  daga,  á  þann  hátt,  að  þau  hafa  skilist 
frá  hinni  kaþólsku  kirkju. 

125.  Hvaða  kirkja  er  þá  hin  sanna  kirkja  Krists? 

Hin  sanna  kirkja  Krists  er  k  a  þ  ó  1  s  k  a  k  i  r  k  j- 
a  n  ein. 

126.  Hvers  vegna  er  kaþólska  kirkjan  einnig  nefnd  hin 
eina   sáluhjálplega   kirkj a ? 

Kaþólska  kirkjan  er  einnig  nefnd  hin  e  i  n  a  s  á  1  u- 
h  j  á  1  p  1  e  g  a  k  i  r  k  j  a,  sökum  þess,  aö  hún  e  i  n 
heíur  hlotið  það  hlutverk  af  Kristi,  að  leiða  menn- 
ina  til  eilifrar  sælu,  ásamt  þeim  meðulum,  er  til 
þess   þarf. 

Sjá  sp.  114.  —  Gamalt  máltæki  hljóðar  svo :  „Utan  kirkj- 
nnnar  er  ekkert  hjálpræði."  —  Þetta  ber  að  skilja  þannig : 
Hver  sá,   sem  s  j  á  1  f  u  r  er  orsök  í  því,  að  hann  er  utan 


41 

kirkjunnar,  getur  eigi  orðið  sáluhólpinn.  En  hver  sá,  sem  e  k  k  i 
e  r  s  j  á  1  f  u  r  orsök  í  því,  að  hann  lifir  utan  kirkjunnar,  en 
leitar  sannleikans  eftir  bestu  getu  og  reynir  að  lifa  sam- 
kvæmt  boðum  Guðs,  er  í  sjálfu  sjer  meðlimur  kirkj - 
unnar  og  getur  þessvegna  einnig  orðið  sáluhólpinn,  þó  að 
hann  sje  ekki  kaþólskur.  Samt  sem  áður  er  það  erfiðara 
fyrir  hann,  vegna  þess  að  hann  skortir  hin  öflugu  náðar- 
meðul  kirkjunnar,  t.  d.  heilagt  altarissakramenti,  heilaga 
messufórn,   skriftir,   og   síðustu   smurning. 

LÍFSREGLA.  Þakkaðu  Guði  af  öllu  hjarta  þínu 
fyrir  þá  náð,  að  vera  meðlimur  kaþólskrar  kirkju.  Kirkjan 
er  eins  og  önnur  Nóa-örk,  sem  frelsar  frá  glötun.  Kirkjan 
sjálf  getur  aldrei  kollvarpast  hve  mjög  sem  að  henni  blæs, 
því  að  Kristur  hefur  sagt :  „Hlið  helvítis  skulu  eigi  sigra 
hana."    (Matth.   16.   i8.). 

Sbr.  sálminn  :  „Við  skírnarheitið  held  jegtraust."  Sýn  þakk- 
látssemi  þína  með  því  að  biðja  fyrir  hinum  vantrúuðu  og 
villutrúarmönnum,  og  leggja  með  fúsu  geði  þinn  skerf  til 
trúboðsins  meðal  þeirra.  (Æskufjelag  Jesú,  Ansgarius- 
Bonifacius-fjelagið). 

4.     Samfjelag  heilagra. 

127.  Eru  einungis  hinir  rjett  trúuðu  hjer  á  jörðunni 
sameinaðir  í   einni  kirkju? 

Hinir  trúuðu  á  jörðinni,  sálirnar  í  hreinsunareldin- 
um  og  hinir  sælu  i  himnariki  eru  sameinafrar  á 
andlegan  hátt.  Þeir  mynda  allir  til  samans  einn 
líkama  og  er  Kristur  höfuðið.  (Róm.  12.  4.  5.). 

Þessi  sameining  heitir  samfjelag  h  e  i  1  a  g  r  a,  með  því 
að  allir  sem  til  hennar  teljast,  eru  kallaðir  til  þess  að  vera 
heilagir  og  hafa  verið  helgaðir  í  skírninni ;  ennfremur  af 
því  að  margir  þeirra  njóta  þegar  dýrðarljóma  heilagleikans 
á  himnum. 

Þetta  er  hin  stríðandi,  líðandi  og  sigri  hrósandi  kirkja. 

128.  Með  hverju  sýnum  vjer  samband  vort  við  h  e  i- 
laga  í  himnaríki? 

Vjer  áköllum  þá  heilaga  i  himnaríki  og 
veitum  þeim  lotningu,  en  þeir  veita  oss  lið  meö 
máttugum   fyrirbænum   hjá  Guði. 

Kirkjan  les  nálega  hvern  dag  messu  í  minningu  einhvers 
dýrlings    1.   nóvember   er   allra  heilagra   messa. 


42 

129.  Mcð  hverju  sýnum  vjer  samband  vort  við  sál- 
irnar     í     hreinsunareldinum? 

Vjer  sýnum  samband  vort  við  s  á  1  i  r  n  a  r  í 
h  r  e  i  n  s  u  n  a  r  e  1  d  i  n  u  m  með  liðsemd  vorri  í 
bænum,  góðverkum  og-  aflátum,  en  einkum  með 
heilagri  messufórn.  Sálirnar  í  hreinsunareldinum 
votta  oss  aftur  þakklæti  sitt  með  því  að  biðja  fyr- 
ir  oss. 

Dagurinn  eftir  allra  heilagra  messu  er  sjerstaklega  til- 
einkaður  sálunum  í  hreinsunareldinum.  (Allra  sálna 
m  e  s  s  a ) . 

130.  A    hverju    sjest    samband    trúaðra    manna 
hjer  á  jörðunni? 

Trúaðir  menn  hjer  á  jörðunni  eiga  — 
einkum  ef  þeir  eru  i  náðarástandinu  —  hlutdeild  í 
messufórnum  kirkjunnar,  bænum  og  öðrum  góð- 
verkum  hennar. 

L  í  F  S  R  E  G  L  A.  Bið  þú  hvern  dag  fyrir  meðbræðr- 
um  þinum,  bæði  íyrir  þeim.  sem  enn  þá  lifa  hjer  á  jörð- 
unni  og  fyrir  þeim,  er  kveljast  í  hreinsunareldinum ;  bið 
þú  kvöld  og  morgna  hina  heilögu  í  himnaríki  að  þeir  veiti 
þjer  liðsinni  sitt. 


Tíunda  trúaratriði. 

,,F  y  r  i  r  g  e  f  n  i  n  g    syndann  a." 

131.      Hvað  skiljum  vjer  við  orðin  „fyrirgefning  synd- 
anna'*? 

\'ið  orðin:  ,,fyrirgefning  syndanna"  skiljum  vjer, 
að  vjer  getum  í  hinni  kaþólsku  kirkju  fengið  fyr- 
irgefning  synda  vorra  og  uppgjöf  allrar  refsingar. 

S  y  n  d  i  r  n  a  r  eru  oss  einkum  fyrirgefnar  í  s  k  í  r  n- 
inni  og  skrift  a-sakramentinu,  hin  stundlega  refsing  er 
oss   einkum   upp   gef  in   við   a  f  1  á  t. 

5 


43 

LÍFSREGLA.  Þakkaðu  Guði  af  öllu  hjarta  þínu 
fyrir  það,  að  þú  í  kaþólskri  kirkju  getur  fengið  fyrirgefn- 
ing  synda  þinna,  og  uppgjöf  refsinga,  er  þú  hefur  unniö 
til,  en  gleymdu  því  ekki,  að  til  þess  þarf  einlæga  iðrun  og 
fastan  ásetning,  að  bæta  líferni  sitt. 


Ellefta  og   tólfta  trúaratriði. 

„U  pprisu  holdsins  o  g  eilíft  1  íf ."  Amen. 
1.     Dauðinn  og  einstaklingsdómurinn. 

132.  Hvað  ber  við,  þegar  maðurinn  deyr? 

Þegar  maðurinn  deyr,  yfirgefur  sálin  líkamann,  er 
hverfur  aftur  til  jarðarinnar. 

„Minstu  þess  maður,  að  þú  ert  mold  og  að  moldu  skalt 
þú  aftur  verða."  (Orð  prestsins,  er  hann  úthlutar  hinni 
vígðu  ösku  á  öskudaginn). 

Jeg  á  að  deyja,  en  jeg  veit  ekki  h  v  e  n  æ  r,  ekki  heldur 
veit  jeg  hvar  eða  með  hverjum  a  t  v  i  k  u  m.  En  eitt 
veit  jeg  þó,  og  það  er,  að  ef  jeg  dey  með  dauðasynd  á 
samviskunni,   þá  er  jeg  glataður  eilíflega. 

133.  Hvert   fer  sálin  eftir  dauðann? 

Þegar  eftir  dauðann  fer  sálin  fyrir  dómstól  Gu'ðs 
og  þar  á  hún  að  gjöra  grein  fyrir  öllum  hugsun- 
um,  oröum  og  gjörðum,  og  allri  vanrækslu  á  góð- 
um  skylduverkum. 

Dómur  sá,  er  á  sjer  stað  þegar  eftir  dauðann,  er  nefndur 
sjerstakur  dómur.  „Mönnum  er  fyrirsett  eitt  sinn 
að  deyja,  en  eftir  það  er  dómurinn."  (Hebr.  9.  27.).  Sjá  enn- 
fremur   Sír.   II,  28.). 

134.  Hvert   fer   sálin   eftir   sjerstaka  dóminn? 

Rftir  sjerstaka  dóminn  fer  sálin  annaðhvort  í 
h  i  m  n  a  r  í  k  i,  h  e  1  v  í  t  i  eða  h  r  e  i  n  s  u  n  a  r- 
e  1  d  i  n  n. 


44 
2.    Hreinsunareldurinn. 

135.      Hvaða  sálir   fara  í  hreinsunareldinn? 

í  hreinsunarcldinn  fara  sálir  rjettlátra  manna,  sem 
ekki  eru  með  öllu  lausir  við  smásyndir  eða  synda- 
hegningu. 

*136.   Af  hverju  vitum  vjer,  að  hreinsunareldurinn  er 
til? 

Yjer  vitum  að  til  er  hreinsunareldur : 

1.  a  f  h  e  i  1  a  g  r  i  ritningu,  þar  segir  svo  : 
,,Það  er  góð  og  gagnleg  hugsun  að  biðja  fyr- 
ir  framliðnum,  svo  að  þeir  hreinsist  af  synd- 
um  sínum."  (Makk.  II.  12.  46.  —  Matth.  12. 
32;  5.  25.  26.). 

2.  a  f  k  e  n  n  i  n  g  u  k  i  r  k  j  u  n  n  a  r,  með  því 
að  hún  hefur  ætíð  beðið  fyrir  sálum  framliö- 
inna. 

Um  hvern  þann,  sem  lítið  er  áfátt  við  sjerstaka  dóminn, 
er  komist  svo  að  orði :  „Hann  mun  ná  f  relsi,  en  sem  í  gegn 
um  eld,"  þ.  e.  eftir  miklar  þjáningar;  „þ  v  í  ekkert  ó- 
hreint  getur  komist  í  himnaríki".  (Kor.  I,  3. 
15.  —  Opb.  21.  27.). 

Eftir  allsherjardóminn  verður  enginn  hreinsunareldur 
framar,  þá  verður  að  eins  himnaríki  og  helvíti. 

3.    Himnaríki. 

137.  Hverjir   komast    þegar   í   himnaríki? 

Þeir  einir  komast  þegar  í  h  i  m  n  a  r  i  k  i,  sem  við 
dauða  sinn  eru  lausir  viö  allar  syndir  og  synda- 
gjöld. 

138.  Hverrar  sælu  njóta  hinir  útvöldu  í  himnaríki? 

Hinir  útvöldu  í  himnaríki  njóta  meiri  sælu  en  hægt 
er  aö  lýsa. 

5* 


45 

1.  Þeir  líta  Guð  augliti  til  auglitis  og  eru  í  hinu 
nánasta  kærleiks-sambandi  við  hann. 

2.  Þeir  eru  lausir  við  alt  óþægilegt,  lifa  í  sam- 
fjelagi  engla  Guðs  og  hafa  alt,  er  þeir  geta 
óskað  sjer. 

i.  ,,Nú  sjáum  vjer  svo  sem  í  spegli  í  ráðgátu,  en  þá 
augliti  til  auglitis."  (Kor.  I.  13.  12.).  „Ekkert  auga 
hefur  s  j  e  ð,  ekkert  eyra  heyrt,  og  í  einskis 
huga  komið,  það,  sem  Guð  hefur  fyrirbúið 
þ  e  i  m,    sem    elska   h  a  n  n."    (Kor.    I.   2.   9.). 

2.  „Guð  mun  þerra  hvert  tár  af  augum  þeirra,  og  clauð- 
inn  mun  eigi  framar  til  vera,  og  hvorki  harmur,  nje  vein, 
nje  sársauki."  (Opb.  21.  4.).  „Þeir  endurnærast  af  nægtum 
húss  þíns,  og  þú  gefur  þeim  að  drekka  af  lækjum  unað- 
semda  þinna."   (Sálm.  35.  9.). 

139.      Njóta  allir  útvaldir  í  himnaríki  jafnrar  sælu? 

Nei,  í  himnaríki  verður  hver  og  einn  því  sælli,  sem 
hann  hefur  gjört  meira  gott  hjer  á  jörðunni. 

„Sjerhver  á  að  fá  laun  eftir  því,  sem  hann  vinnur  til." 
(Kor.  I.  3.  8.).  „Sá,  sem  sáir  ríkulega,  mun  og  uppskera 
ríkulega."    (Kor.   II.  9.  6.). 


4.    Helvíti. 

140.  Hverjir  lenda  í  helvíti? 

Allir  þeir  lenda  í  helviti,  sem  deyja  í  dauðasynd. 

141.  Hvað  verða  hinir  fyrirdæmdu  að  þola  í  helvíti? 

Hinir  fyrirdæmdu  i  helviti  verða  að  þola  meira  en 
svo,  að  því  verði  með  orðum  lýst : 

1.  Þeir  fá  aldrei  að  sjá  Guð  og  eru  eiliflega  út- 
skúfaðir  frá  honum ; 

2.  hin  illa  samviska  þeirra  kvelur  þá  ávalt,  þeir 
brenna  í  eldi  og  hafa  samneyti  við  djöflana. 

1.     „Þeir  munu  reknir  út  í  ysta  myrkur,  þar  mun  vera 
5>rátur  og  gnístran   tanna."    (Matth.  8.   12.). 
J  2.     „Betra  er  þjer  höltum  inn  að  ganga  til  eilífs  lífs,  en 


46 

að  þú  hafir  báða  fætur  heila,  og  þjer  verði  kastað  í 
óslökkvanda  eld  helvítis,  þar  sem  ormur  þeirra 
deyr  aldrei  og  eldur  aldrei  slökknar."  (Mark.  9.  44.  45). 
..Skelfilegt  er  að  falla  í  hendur  lifanda 
Guðs."  (Hebr.  10.  31.  —  Sjá  Op.  J.  19.  20.;  20.  9.  14.; 
21.  28.). 

*142.   Hvernig  vitum  vjer  að  hegning  fyrirdæmdra  er 
eilíf? 

Að   hegning  fyrirdæmdra   sje   e  i  1  í  f ,  vitum   vjer  : 

1.  af  ótvíræðum  orðum  Krists :  ,,Farið  frá  mjer 
bölvaðir  í  þann  e  i  1  í  f  a  eld"  (Matth.  25.  41). 

2.  af    ákveðinni    og    almennri    kenningu    kirkj- 
unnar. 

„Þeir,  sem  vel  hafa  breytt,  munu  ganga  inn  í  e  i  1  í  f  a 
lífið,  en  þeir,  sem  illa  hafa  breytt,  í  e  i  1  í  f  a  eldinn,"  segir 
í  trúarjátningu  Athanasiusar. 

Þeirri  villukenningu,  að  refsingin  í  helvíti  væri  e  i  g  i 
eilíf,  hefur  kirkjan  skýlaust  hafnað  á  fimta  almenna  kirkju- 
þinginu.    (Árið  553). 

S  k  jni  s  e  m  i  n  sjálf  krefst  þess,  að  refsingin  í  helvíti 
sje  eilíf,  af  því  að : 

1.  Dauðasyndin  er  í  vissum  skilningi  óendanlega 
mikið  afbrot  gegn  Guði.  Þess  vegna  verðskuldar  hún 
e  i  1  í  f  a    hegningu  ; 

2.  hinir  fyrirdæmdu  lifa  í  eilífri  þverúð  í  synd- 
inni,  en  á  meðan  syndin  heldur  áfram,  hlýtur  refsing- 
in   einnig  að  halda  áfram ; 

3.  helvíti,  er  einhverju  sinni  tæki  enda,  væri  einungis 
hreinsunareldur.  En  það  er  eigi  nægilegt  að  ógna  með 
refsingu  í  hreinsunareldinum  til  þess  að  fæla  menn 
f  rá  hinu  illa.  Þess  vegna  v  a  r  ð  hinn  alvitri  og  al- 
góði  Guð  að  leggja  eilífa  hegningu  við  dauðasyndinni ; 

4.  vjer  getum  eigi  vænst  þess,  að  Guð  lengi  endalaust 
reynslutíma  vorn.  Það  augnablik  h  1  ý  t  u  r  að  koma, 
er  Guð  staðfestir  um  eilífð  það,  er  maðurinn  hefur 
kosið  sjer  af  frjálsum  vilja  og  þá  er  náðartíminn 
útrunninn,  svo  að  afturhvarf  getur  ekki  átt  sjer  stað 
framar. 

143.      Þjást  allir  hinir   fordæmdu  jafnmikið? 

Nei,  hinir  fordæmdu  þjást  því  meir,  því  meir  sem 
þeir  hafa  syndgað  eða  níðst  á  náð  Guðs. 


47 
5.     Upprisa  holdsins. 

144.      Hvað  lengi  Hggur  líkaminn  í  jörðunni? 

Líkaminn  ligg'ur  í  jörðunni  þar  til  á  efsta  degi,  þá 
mun  Guð  uppvekja  hann  aftur  og  sameina  að  nýju 
sál  og  likama  um  alla  eilífð. 

,,Sá  tími  mun  koma,  að  allir  þeir,  sem  í  gröfunum  eru 
munu  heyra  raust  Guðssonar,  og  þeir  munu  ganga  út,  þeir 
sem  gott  hafa  gjört  til  upprisu  lífsins,  en  þeir,  sem  ilt 
hafa   aðhafst,   til   upprisu   dómsins."    (Jóh.   5.  28.   29.). 

Eins  og  líkaminn  hjer  í  lífi  tekur  þátt  í  góðri  og  vondri 
breytni  mannsins,  mun  hann  taka  þátt  í  launum  og  hegn- 
ingu    fyrir   breytni   hans   í   öðru    lífi. 

*145.   Hvernig  verða  líkamir  hinna  upprisnu? 

Líkamir  v  o  n  d  r  a  manna  verða  ljótir.  en  likamir 
g  ó  ð  r  a  manna  verða  dýrlegir  gjörðir  og  líkir 
dýrðarlikama  Krists. 

,  Því  er  það,  að  kirkjan  sýnir  líkömum  dauðra  manna  lotn- 
ingu,  bæði  með  greftrunar-viðhöfn  sinni,  og  með  því,  að 
jarðsetja  þá  í  vígðri  mold.  Líkama  þeim,  er  geymt  hefur 
rjettláta  sál,  má  Hkja  við  fræ,  sem  sáð  er  í  akur  Drott- 
ins,   til  þess   að   vaxa  síðar   til   nýs   lífs. 

Menn,  sem  ekki  trúa  á  upprisu  holdsins,  sýna  stundum 
vantrú  sína  með  því,  að  velja  heldur  líkbrenslu  en 
greftrun.  Það  er  aðallega  af  þessari  ástæðu,  að  kirkjan  er 
mótfallin   og   bannar   líkbrenslu. 


6.     Allsherjardómurinn. 

146.      Hvað   mun   gjörast   á   efsta   degi? 

Á  efsta  degi,  þegar  allir  menn  rísa  upp,  kemur 
Jesús  aftur  frá  himni  með  mikilli  dýrð  og  veldi, 
til  þess  að  dæma  alla  menn  i  einu   (Dómsdagur). 

„Sól  mun  sortna  og  tungl  missa  birtu  sinnar,  en  stjörnur 
munu  hrapa  af  himni,  og  kraftar  himnanna  hrærast.  Þá 
mun  teikn  Mannssonarins  birtast  á  himni,  og  allar  þjóðir 
jarðarinnar  kveina,  og  þær  munu  sjá  hann  komanda  í  skýj- 
um  hirains  með  miklu  veldi  og  dýrð."  (Matth.  24.  29.  30.). 


48 

í  sjöunda  trúaratriðinu  segjum  vjer:  „Og  mun  þaðaii 
koma  að  dæma  lifandi  og  dauða."  Hjer  er  átt  við  s  í  ð- 
asta,  mikla  dóminn,  allsherjardóminn  eða 
h  e  i  m  s  d  ó  m  i  n  n. 


147.  Hvað     mun     gjörast     þegar     allsherjardómurinn 
verður  háður? 

Fyrst  verða  góðir  menn  og  vondir  skildir  sundur. 
Góðum  mönnum  verður  skipað  á  hægri  hönd  dóm- 
aranum,  en  vondum  á  vinstri  hönd  honum.  Þvínæst 
verður  gjört  uppskátt  alt  það,  er  hver  og  einn  hefur 
gjört,  einnig  leyndustu  hugsanir  hans.  Að  lokum 
mun  dómurinn  verða  birtur. 

Hl.  Jóhannes  guðspjallamaður  skrifar  í  sinni  dularfullu 
opinberunarbók :  „Jeg  sá  þá  dauðu,  stóra  og  smáa,  standa 
f rammi  fyrir  hásætinu,  og  bókunum  var  lokið  upp  .... 
og  voru  hinir  dauðu  dæmdir  eftir  verkum  þeirra,  sem  skrif- 
uð  voru  í  bókunum."    (Opb.  20,   12.). 

Hl.  Páll  postuli  segir :  „Drottinn  mun  í  ljós  leiða  það, 
sem  í  myrkrunum  er  hulið  og  gjöra  uppskáar  hugsanir 
bjartnanna."    (Kor.   I,  4.  5.). 

148.  Hvernig  mun  dómurinn   hljóða? 

Til  hinna  góðu  mun  heimsdómarinn  segja : 
,,Komið  þjer,  blessaðir  Föður  míns,  og  eignist  það 
ríki,  sem  yður  var  fyrirbúið  frá  upphafi  verald- 
ar."  En  við  hina  vondu  mun  hann  segja:  ,,Fariö 
frá  mjer,  bölvaðir,  í  þann  eilifa  eld,  sem  búinn  er 
djöflinum  og  árum  hans."  (Matth.  25.  34.  41.). 

,,Þá  munu  hinir  óguðlegu  andvarpa  í  sálarangist  og  segja : 
Þessir  eru  mennirnir,  sem  vjer  hæddum  og  höfðum  að 
athlægi.  Vjer  heimskingjarnir  hjeldum,  að  líferni  þeirra 
væri  vitleysa  og  æfilok  þeirra  smánarleg.  Nú  er  hlutskifti 
þeirra  meðal  Guðs  barna,  og  þeir  eiga  arf  með  heilögum ." 
(Spekb.  5,  3.  6.). 

Tilgangurinn   með   allsherjardóminum   er : 

1.  að   Jesús    verði    dýrlegur    gjör    í    augsýn    alls    heimsins. 

2.  að  guðhræddir  menn  fái  verðskuldaða  sæmd,  en  óguð- 
legir  menn  þá  smán,  er  þeir  hafa  til  unnið. 

Eftir  dóminn  verður  vondum  mönnum  steypt  niður  til 
h  e  1  v  í  t  i  s,    en    góðir    menn    f  ara    til    h  i  m  n  a  r  í  k  i  s. 


49 

Dauðinn,  dómurinn,  himnaríki  og  helvíti  eru  nefnd  hin 
fjögur    endaloka-atriði    manna. 

149.      Hvers  vegna  bætum  vjer  við  orðinu  „Amen",  er 
vjer   höfum   lesið   trúarjátninguna? 

Vjer  bætum  viö  oröinu  „Amen"  til  þess  aö  sýna 
það,  að  alt  það,  er  hin  tólf  trúaratriði  hafa  að 
geyma,  sje  sannindi,  og  aö  vjer  trúum  þeim  fast- 
lega. 

Amen  þýðir :  Vissulega.  í  lok  frásagnar  eða  yfirlýsing- 
ar  þýðir  það  því :  Vissulega,  þannig  er  það ;  í  lok  bænar : 
já,  verði  það  þannig. 

LÍFSREGLA.  „Hvað  sem  þú  gjörir,  þá 
huffsaðu  um  síðustu  víðburði,  og  munt  þú 
þá  aldrei  syndga  að  e  i  1  í  f  u."  (Sír.  7-  40.)-  Hugsa 
þú  oft  um  dauðann,  þá  mun  þjer  síður  verða  að  festa 
hug  þinn  um  of  við  fánýt  gæði  þessa  heims.  Hugsa  þú 
með  alvöru  til  þess,  að  "þú  átt  einhverju  sinni  að  mæta 
fyrir  dómstóli  Guðs,  þá  munt  þú  síður  verða  hirðu- 
laus  um  ho'<5  hans.  Gjör  þjer  glöggva  grein  fyrir  hinum 
eilífu  kvölum  í  h  e  1  v  í  t  i,  það  mun  skelfa  þig  fra  að 
clrýeja  nokkra  dauðasynd.  Lyft  þú  oft  hug  þínum  og 
hjarta  til  h  i  m  n  a,  það  mun  verða  þjer  til  huggunar  í 
ö!!um  þrautum  og  raunum  og  veita  þjer  þrek  til  þess  aó 
gefast  eigi  upp  á  veginum  til  himna. 


Annar  Aðalhluti. 


Um  boðorðin. 

150.      Er     einhlítt     að     trúa,     til    þess    að    verða 
sáluhólpinn  ? 

Til  þess  að  verða  sáluhólpinn  er  e  k  k  i  e  i  n- 
hlitt  að  trúa,  heldur  verður  einnig  að  lifa 
samkvæmt  trúnni,  þ.  e.  að  halda  boðorðin. 

Frelsarinn  sagði  við  unga  manninn  ríka :  ,,Ef  þú  vilt 
ganga  inn  til  lífsins,  þá  haltu  boðorðin."  (Matth.  19,  17.). 
Og  hl.  Jakob  postuli  skrifar  :  „Eins  og  líkaminn  er  dauð- 
ur  án  andans,  er  og  trúin  dauð  án  verkanna."  (Jak.  2,  26.). 


Æðsta  boðorðið. 

151.      Hvernig   hljóðar   æðsta  boðorðið? 

Æðsta  boðorðið  hljóðar  þannig  :  ,,Þú  skalt  e  1  s  k  a 
Drottin  Guð  þinn  af  öllu  hjarta  þínu,  allri 
sálu  þinni,  öllu  hugskoti  þinu  og  öllum  kröftum 
þínum."  Þetta  er  hið  æðsta  og  fyrsta  boðorð,  en 
þessu  likt  er  hitt :  „Þú  skalt  elska  náunga 
þ  i  n  n,  eins  og  sjálfan  þig."  (Matth.  22.  2>7-  4°  5 
Lúk.   10.  2J.). 

Æðsta  boðorðið  skyldar  oss  þannig  til  að  e  1  s  k  a  G  u  ð 
meira  en  alt  annað,  og  til  að  elska  náungann 
eins   og   sjálfa   oss. 


1.     Kærleikurmn  á   Guði. 

152.      Hvenær   elskum   vjer   Guð   meira  en   alt  annað? 
Vjer  elskum  Guð  meira  en  alt  annað,  þegar  vjer 


5i 

viljum  heldur  fara  alls  góðs  á  mis,  en  að  skiljast 
við  Guð  með  því  aÖ  drýgja  einhverja  dauðasynd. 
Hl.  Páll  postuli  bar  slíkan  kærleik  til  Guðs,  er  hann 
gat  sagt :  „Hvorki  líf  eða  dauði  megnar  að  svifta  oss  kær- 
leik  Guðs."  (Róm.  8,  39).  Sömu  ást  á  Guði  höfðu  hinir 
heilögu  píslarvottar. 


*153.   Á  kærleikur  vor  á  Guði  að  vernda  oss  einungis 
f rá  því  að   drýgja  dauðasyndir? 

Nei,  kærleikur  vor  á  Guði  á  einnig  að  fá  oss  til 
þess  að  forðast  hversdags-syndirnar  eftir 
megni,  og  til  þess,  að  halda  boðorð  Guðs  a  ð  f  u  1 1  u 

O  o-     Ö  1  1  U. 

Tesús  segir  alment :  „S  á,  sem  hefur  mín  boðorð 
og  heldur  þau,  hann  er  sá,  sem  elskar  mi  g.'' 
(Jóh.  14,  21.).  Því  betur  sem  vjer  höldum  boðorðin,  því 
meiri   kærleik  sýnum  vjer. 


154.      Hvers   vegna   eigum   vjer   að   elska   Guð    fremur 
öllu  öðru : 

Yjer  eigum  að  elska  Guð  fremur  öllu  ööru: 

1.  Vegna  þess,  að  hann  er  alástríkur  Faöir  vor, 
og  mesti  velgjörari, 

2.  vegna  þess,  að  hann  er  algóður  og  alfullkom- 

inn. 

1  Guð  getur  sagt  við  hvern  mann :  „M  e  ð  æ  v  a  r- 
andi  elsku  hef  jeg  elskað  þ  i  g,  fyrir  þvt 
hef  jeg  laðað  þig  að  mjer  af  einskærn 
miskunn  sem  i."    (Jer.  31,   3.). 

2.    Af  því  að  Guð  einn  er  algóður,  sagði  Jesús  við  ríka 
ungmennið:    „Einn    er    sá,    sem    góður    er,    sem    sje    Guð. 
(Matth.   19,   !/•)•    (Sjá  sp.  20). 

I  í  F  S  R  E  G  L  A.  Enginn  getur  elskað  Guð  svo,  sem 
hann  á  skilið.  Revndu  því  ávalt  að  vaxa  í  kærleika  á  hon- 
um  með  því  að  hugsa  oft  um  hann  og;  ákalla  hann,  gjora 
alt'og  þola  alt  fyrir  hans  sakir,  og  óttast  ekkert  1  heim- 
inum^sem  það,  atS  styggja  hann. 


52 

2.     Sjálfselska  og  elska  á  náunga  vorum. 

155.  Hvenær   elskum  vjer   sjálfa  oss   á   rjettan   hátt? 

Vjer  elskum  sjálfa  oss  á  rjettan  hátt,  þegar  vjer 
fyrst  og  fremst  hugsum  um  sáluhjálp  vora. 

„Því  að  hvað  mun  það  stoða  manninn,  þótt  hann  vinni 
allan  heiminn,  ef  hann  liði  tjón  á  sál  sinni."  (Matth.  io. 
26.). 

Yjer  megum  og  eigum  að  annast  líkama  vorn  og 
t  í  m  a  n  1  e  g  a  r  þ  a  r  f  i  r,  t.  d.  heilsu,  eignir,  álit  og  mann- 
orð,  en  bó  með  slíkri  varfærni,  að  umhyggjan  fyrir  sál 
vorri   sitji   ætíð   í    fyrirrúmi. 

156.  Hvað    segir    heilög    ritning    um    kærleik    til    ná- 
unga  vors? 

Uin  kærleik  til  náunga  vors  segir  heilög  ritn- 
ing:  ,.Alt,  hvað  þjer  viljið  að  mennirnir  gjöri  yð- 
ur.  það  skuluð  þjer  og  þeim  gjöra;  og  alt,  hvað 
þjer  ekki  viljið  að  mennirnir  gjöri  yður,  það  skul- 
uð  þjcr  ekki  heldur  þeim  gjöra."  (Matth.  7.  12. : 
Tob.  4.   16.). 

157.  Hver   er   náungi   vor? 

S  i  e  r  h  v  e  r  m  a  ð  u  r,  vinur  jafnt  og  óvinur,  er 
náungi  vor. 

Það  kennir  Frelsarinn  oss  í  dæmisögunni  um  miskunn- 
sama   Samverjann. 

158.  Hvers  vegna  eigum   vjer  að  elska  alla  menn? 

Vjer  eigum  að  elska  a  1 1  a  menn  : 

J.    Af  því  að  allir  menn  eru  Guðs  börn, 

2.  af  því  að  sjerhver  þeirra  er  endurleystur  með 
blcði  Jesú  Krists, 

3.  af  því  að   vjer  eigum  allir  að  vera  eilíflega 
saman  sem  vinir  í  himnaríki. 

Jesús  hefur  sjálfur  gefið  oss  hið  fegursta  dæmi  um  kær- 
leik  til  náungans,  og  auk  þess  hefur  hann  sagt :  „Þetta  er 
mitt  boðorð,  að  þjer  elskið  hver  annan,  eins  og  jeg  hef 
:að   yður."    (Jóh.   15,    12.). 


53 

Þótt  vjer  eigum  að  elska  alla  menn,  þurfum  vjer  þó> 
eigi  að  elska  alla  jafn  mikið.  Þá,  sem  eru  oss  nákomnir, 
t.  d.  foreldra  vora,  systkini,  vini  og  aðra  þá,  er  sjerstak- 
lega  verðskulda  það,  megum  vjer  og  eigum  að  elska  meira 
en  aðra. 

159.  Hvað    segir    Frelsari    vor    um   kærleik   til   óvina 
vorra  ? 

Um   kærleik   til   óvina    vorra    segir    Frelsari    vor : 

„Elskið  óvini  yðar,  gjörið  þeim  gott,  sem  hata  yð- 

ur,  og  biðjið  fyrir  þeim,  sem  rógbera  yður  og  of- 

sækja,  svo  að  þjer  sjeuð  börn  Föður  yðar  á  himn- 

um,  sem  lætur  sól  sína  renna  upp  yfir  vonda  og 

góða,  og  rigna  yfir  rjettláta  og  rangláta."  (Matth. 

5-  44-  450- 

Jesús  hefur  sjálfur  gefið  oss  hið  fullkomnasta  dæmi  um 
kærleik  til  óvina,  þegar  hann  bað  fyrir  þeim,  er  krossfestu 
hann :  „Faðir,  fyrirgef  þeim,  því  þeir  vita  ekki  hvað  þeir 
gjöra."  (Lúk.  23.  34.).  Hl.  Stefán  frumvottur  líkti  eftir 
Frelsara  vorum   í  þessu. 

160.  Hvað   segir  Jesús  um   þá,   sem  ekki  vilja   fyrir- 
gefa  mótgjörðir? 

Jesús  segir:  „Ef  þjer  fyrirgefið  ekki,  mun  Faðir 
yðar  himneskur  ekki  heldur  fyrirgefa  yður  syndir 
yðar."  (Mark.  11.  26.). 

Ef  vjer  erum  ekki  fúsir  á  að  fyrirgefa  þeim,  er  gjöra 
oss  eitthvað  á  móti,  þá  getum  vjer  eigi  af  heilum  hug  beðið 
Guð :  „Fyrirgef  oss  vorar  skuldir,  svo  sem  vjer  og  fyrir- 
gefum  vorum  skuldunautum."  Hafi  maður  í  hyggju  að 
hefna  sín,  og  launa  ilt  með  illu,  kallar  sá,  er  þessa  bæn 
les,   reiði  Guðs  yfir  höfuð   sitt. 

Ef  vjer  sjálfir  höfum  misboðið  öðrum,  þá  er  það 
skylda   v  o  r,   að   fara  og  sættast   við  þá    (Lúk.    17,  3.  4-)- 

*161.   Hvaða   mannkærleiksverk   eigum   vjer   að   vinna, 
bágstöddum    til   hjálpar? 

Bágstöddum  eigum  vjer  að  hjálpa  með  lík- 
amlegum  og  andlegum  m  i  s  k  u  n  n  a  r  v  e  r  k  u  m. 

Frelsari  vor  hvetur  oss  til  þess  með  orðunum :  „Sælir 
eru  miskunnsamir,  því  þeir  munu  miskunn  hljóta."  (Matth. 


54 

5,  /.)•  Hl.  Jakob  postuli  skrifar :  „Ómiskunnsamur  dómur 
mun  ganga  yfir  þann,  sem  ekki  auðsýnir  miskunn."  (Jak. 
2,   i3-)- 

Þessi  eru   hin   sjö   líkamlegu   miskunnarverk : 

i.  að  metta  hungraða, 

2.  að  gefa   þyrstum   að   drekka, 

3.  að  klæða  klæðlausa, 

4.  að  hýsa  ókunnuga, 

5.  að  hughreysta   fanga, 

6.  að  vitja  sjúkra, 

7.  að  greftra  dauða.  , 

Af  mörgum,  er  verið  hafa  fyrirmynd  annara  í  að  gjöra 
líkamleg  miskunnarverk,  má  nefna  Tobías,  Vincens  hinn 
helga  frá  Paul  (19.  júlí),  Elisabetu  hina  helgu  frá  Thyr- 
ingen  (19.  nóvember)  ;  ýms  klausturfjelög  gjöra  ávalt  þessi 
miskunnarverk,  t.  d.  Hinir  miskunnsömu  bræður  og  hinar 
miskunnsömu   systur. 

Þessi   eru   hin   sjö   andlegu   rhiskunnarverk. 

1.  að  áminna  syndara, 

2.  að  kenna   fáfróðum. 

3.  að  leggja   ráðviltum   hollræði, 

4.  að  hughreysta  hrygga, 

5.  að  þola   rangindi   með   þolinmæði, 

6.  að  fyrirgefa  þeim   fúslega,   er   styggja   oss, 

7.  að  biðja   Guð    fyrir   lifandi  og  dauðum. 

Af  mörgum,  er  verið  hafa  fyrirm}rnd  annara  að  gjöra 
andleg  miskunnarverk,  má  nefna  Jóhannes  skírara,  Ansgar 
hinn  helga  (3.  febrúar),  Frans  hinn  helga  frá  Sales  (29. 
ian.),  Theresu  hina  helgu  (15.  okt.).  Slík  miskunnarverk 
vinna  einnig  ýms  klaustrafjelög,  er  starfa  að  sálnahirð- 
ingu,  kenslu  og  uppeldi. 

LÍFSREGLA.  Vertu  mildur  og  blíður  við  alla,  og 
eigi  harðbrjósta  við  bágstadda.  Minstu  orða  Krists :  „Sann- 
arlega  segi  jeg  yður,  að  hvað  sem  þjer  gjörið  við  einn  af 
þessum  minstu  bræðrum  mínum,  það  hafið  þjer  gjört  mjer." 
(Matth.  25,  40). 


55 

Tíu  boðorð  Guðs. 

162.  Hvar  er  æðsta  boðorð  Guðs  nákvæmar  sundur- 
liðað? 

Æðsta  boðorö  Guðs  er  nákvæmar  sundurliðað  í  tíu 
boðorðum  Guðs.  Sjá  bls.  VII. 

A  Sínaífjallinu  gaf  Guð  ísraelsmönnum  boðorð  þessi 
skrifuð  á  steinspjöld,  en  auk  þess  hefur  hann  skrifað  þau 
í  hjarta  hvers  einstaks  manns.  Þau  gilda  því  jafnt  fyrir 
alla  menn.  Hl.  Páll  postuli  kemst  svo  að  orði :  „Heiðingj- 
arnir  sýna,  að  verk  lögmálsins  er  ritað  í  hjörtum  þeirra, 
með  því  að  samviska  þeirra  ber  vitni."  (Róm.  2,  15.).  Og 
Kristur  sjálfur  segir :  „Ætlið  eigi,  að  jeg  sje  kominn  til 
þess  að  aftaka  lögmálið  og  spámennina,  til  þess  er  jeg  eigi 
kominn,  heldur  til  þess  að  fullkomna  það."  (Matth.  5,  17.). 

Þrjú  fyrstu  boðorðin  eru  um  skyldur  vorar  við  Guð,. 
hin  sjö  um  skyldur  vorar  við  náungann  og  sjálfa  oss. 

Fyrsta  boðorð  Guðs. 

.  J  e  g   e  r    D  r  o  1 1  i  n  n   Guö    þ  i  n  n,    þ  ú    s  k  a  1 1 

ekki  hafa  aöra  guöi  en  mig;  þú  skalt 

ekki  gjöra  þjer  líkneski  til  að 

t  i  1  b  i  ð  j  a    þ  a  ð.u 

163.  Hvað    býður    Guð    oss    í    fyrsta   boðorðinu? 

í    fyrsta    boðorðinu   býður   Guð    oss,    að    vegsama 
h  a  n  n  e  i  n  a  n   sem  Drottin   vorn  og  Guð. 

Með  þessu  er  þá  ekki  bönnuð  helgramanna  dýrkun,  held- 
ur  leiðir  hún  miklu  fremur  af  þessu  boðorði,  því  þegar 
vjcr  viljum  vegsama  Guð  svo  sem  vera  ber,  verðum  vjer 
einnig  að  vegsama   þá,   er   hann   hefur  helgað. 

1.     Guðsdýrkunin. 

164.  Hvernig   eigum    vjer   að    dýrka    Guð? 

Vjer  eigum  að  dýrka  Guð  meö  því : 

I.    að  trúa  á  hann,  treysta  honum  og  elska  hann 
öllu  öðru  fremur, 


56 

2.    að  tilbiðja  hann,  þakka  honum  og  sýna  und~ 
irgefni  undir  hans  heilaga  vilja. 

165.  Hvernig  er  hægt  í  fáum  orðum  að  vekja  t  r  ú  a  r- 
dyggðina? 

Guö  minn  góður.  Jeg  trúi  staðfastlega  öllu  því,  er 
þú  lætur  heilaga  kaþólska  kirkju  bjóða  oss  að  trúa 
af  því  að  þú,  eilífur,  óbrigðull  sannleikur  hefur  birt 
oss  það  sjálfur. 

H  v  e  r  j  u  eigum  vjer  þá  að  trúa  ?  —  Hvernig  eig- 
um  vjer  að  trúa  því ?  —  Hvers  vegna  eigum  vjer  að 
trúa  því  staðfastlega? 

166.  Er  nóg  að  trúa  í  hjarta  sínu? 

Nei,  vjer  eigum  einnig  að  v  i  ð  u  r  k  e  n  na  trú 
vora  í  orðum  og  verkum. 

Að  viðurkenna  trú  sína  er  það,  að  s  ýn  a  hrein  - 
skilnislega  að  maður  trúi,  t.  d.  að  mæla  trúarjátninguna 
fram  opinberlega,  að  signa  sig  með  auðmýkt,  að  vera  við 
guðsþjónustu,  eða  í  stuttu  máli  með  því,  að  lifa  að  öllu 
leyti  eftir  trú  sinni. 

Vjer  sjáum  af  orðum  Krists,  að  það  er  heilög  skylda 
að  viðurkenna  trú  sína :  ,,H  ver  sem  við  mig  kann- 
ast  fyrir  mönnum,  við  þann  mun  jeg  einn- 
ig  kannast  fyrir  Föður  mínum  á  himnum. 
En  hver  sem  afneitar  mjer  fyrir  mönnum, 
h  o  num  mun  jeg  og  afneita  fyrir  Föður  mín- 
um  á  h  i  m  n  u  m."    (Matth.    io,   32.   33.). 

*167.    Hver   syndgar  gegn  trúardyggðinni  ? 

Gegn  trúardyggðinni   syndgar, 

1.  sá,  sem  er  hirðulaus,  að  því  er  trúna  snertir, 

2.  sá,  sem  er  sjálfur  orsök  i  því,  að  trúarefi 
vaknar  hjá  honum  (eða  efast  þannig  af  sjálfs- 
dáðum), 

3.  sá,  sem  afneitar  eða  kastar  trú  sinni. 

t.  Enda  þótt  vjer  á  engan  hátt  megum  vera  hirðulausir 
um  hina  einu,  sönnu,  kaþólsku  trú,  megum  vjer  þó  eigí 
Iítilsvirða  þá,  er  aðra  trú  hafa,  heldur  aumkva  þá  inni- 
lega   og   biðja   Guð   um   afturhvarf   þeirra,   og   ef   ástæður 


57 

leyfa,  að  benda  þeim  á  villu  þeirra  með  sönnu  ástríki  og 
hógværÖ,  en  umfram  alt  eigum  vjer  að  reyna  að  bæta  þá 
með  góðu  eftirdæmi. 

2.  Sjálfur  er  maður  orsök  í  trúarefa  sínum,  ef 
hann  les  bækur  eða  blöð  óvinveitt  trúnni  eða  með  því  að 
leggja  lag  sitt  við  vantrúaða  eða  vonda  menn.  Maður  verð- 
ur  orsök  í  trúarefa  a  n  n  a  r  a  manna,  ef  hann  lítilsvirðir 
trúna  í  eyrum  þeirra,  eða  fær  þeim  guðlausar  bækur  til 
lesturs. 

168.      Hvernig  er  hægt  í  fáum  orðum  að  vekja  von- 
ardyggðina? 

Guð  minn  góður !  Sakir  verðleik  Jesú  Krists  vona 
jeg  að  fá  hjá  þjer  fyrirgefningu  synda  minna,  náð 
þína  og  eilíft  líf,  eins  og  þú  hefur  heitið  þvi,  al- 
máttugur,  liknsamur  og  trúfastur  Guð. 

169.-     Hvers    eigum    vjer   þá   að   vona   af    Guði? 

Vjer  eigum  öllu  öðru  fremur  að  vona  að  öðlast 
fyrirgefningu  synda  vorra,  náð  Guðs  og  eilífa  sálu- 
hjálp. 

Einnig  megum  vjer  vona,  að  Guð  gefi  oss  stundleg  gæði, 
að  svo  miklu  leyti  sem  þau  auka  andlega  velferð  vora,  eða 
hindra  hana  að  minsta  kosti  ekki. 

170.  Hvernig   eigum   vjer   að   vona   þetta? 
Vjer  eigum  að  vona  þetta  í  fylsta  t  r  a  u  s  t  i. 

171.  Hvers  vegna  getum  vjer  vonað  þetta  í  fylsta 

trausti  ? 

Vjer  getum  vonao"  þetta  í  fylsta  trausti : 

i.    Vegna  þess,  að  almáttugur,  líknsamur  og  trú- 

fastur  Guð,  hefur  heitið  oss  þvi, 
2.    vegna   þess,   að   Jesús   Kristur  hefur  áunniC 

oss  það. 

Örugg   von   ræningjans,    sem    i  ð  r  a  ð  i  s  t,   lauk   upp 
fyrir    honum    hliðum    Íiimnaríkis    á    dauðastundinni. 

*172.    Hver  syndgar  gegn  vonardyggðinni? 
Gegn  vonardyggðinni  syndgar, 


58 

i.  sá,  er  vonar  fáfengilega,  þ.  e.  sá,  sem 
treystir  því,  að  fyrst  Guð  sje  náðarrikur  og 
miskunnsamur  þá  sje  hættulaust  að  óhlýðnast 
heilögum  boðum  hans, 

2.  sá,   sem  vonar  án  fylsta  trausts, 

3.  sá,   sem  hefur  m  i  s  t  a  1 1  a  von. 

Dæmi  ofdirfskunnar,  samtímismenn  Nóa ; 
hvarflandi  von:  Móses  og  Aron;  örvænting: 
Kain  og  Júdas. 

173.      Hvernig  fær  maður  í   fáum  orðum  vakið    kær- 
1  e  i  k  s  d  y  g  g  ð  i  n  a  ? 

Guð  minn  góður !  Jeg  elska  þig  af  öllu  hjarta  minu 
og  um  alla  hluti  fram,  af  því  að  þú  ert  ástríkur 
Faðir  minn  og  hið  mesta  og  kærleiksrikasta  hnoss. 
Sakir  þin  elska  jeg  einnig  náunga  minn,  bæði  vin 
og  óvin,  eins  og  sjálfan  mig. 

H  v  e  r  n  i  g  eigum  vjer  þá  að  elska  Guð  ?  H  v  e  r  s 
vegna   eigum  vjer  að   elska   Guð  um   alla  hluti   fram? 

*174.    Hvernig    syndgum    vjer    gegn    kærleikanum    til 
Guðs? 

Yjer  syndgum  gegn  kærleikanum  til  Guðs  með 
s  j  e  r  h  v  e  r  r  i  s  y  n  d,  en  mest  þó  með  hatri  og 
þrjósku  gegn  Guði. 

175.  Hvað  er   það,   að   tilbiðja  Guð  ? 

Að  t  i  1  b  i  ð  j  a  Guð  er  það,  að  viðurkenna  h  a  n  11 
sem  vorn  æðsta  Drottin. 

Með  því  að  Guð  einn  er  vor  æðsti  Drottinn,  eigum  vjer 
ekki  að  tilbiðja  nema  hann  e  i  n  a  n.  Að  tilbiðja  aðra 
veru,    væri    h  j  á  g  u  ð  a  d  ý  r  k  u  n. 

176.  í    hverjum    ytri    athöfnum    vottum    vjer    Guði 
tilbeiðslu  vora? 

Vjer  vottum  Guði  tilbeiðslu  vora  í  y  t  r  i  athöfn- 
um  með  þvi  að  taka  þátt  í   sameiginlegum  guðs- 

6 


59 

þjónustum,  með  því  að  krjúpa  niður,  mæla  bæn- 

ir  af  munni  fram,  o.  s.  frv. 

Þegar  Jesús  kom  í  musterið  á  tólfta  ári,  gaf  hann  oss 
dæmi  um  hina  ytri  lotningu  og  tilbeiðslu,  er  oss  ber  að 
sýna  Guði. 

177.  Hvenær  veitum  vjer  eigi  Guði  þá  tilbeiðslu,  er 
honum  ber? 

Vjer   veitum   e  i  g  i   Guði    þá   tilbeiðslu   er   honum 
ber, 

i.    þegar  vjer  vanrækjum  bænir  vorar,  eða  sækj- 
um  eigi  messuna ; 

2.  þegar  vjer   hegðum   oss   ósæmilega   i   bæna- 
gjörð  eða  messu ; 

3.  þegar    vjer    gjörum    oss    seka    um    helgispell 
(sacrilegium)  ; 

4.  þegar  vjer  gjörum  oss  seka  um  hjátrú. 

178.  Hver  gjörist   sekur  um  helgispell? 

Sá  gjörist  sekur  um  helgispell,  sem  vanhelgar 
hluti  eða  staði,  sem  vigðir  eru  Guði,  en  einkum  þó 
sá,  er  óverðuglega  meðtekur  heilagt  sakramenti. 

Dæmi  þess  hve  harðlega  Guð  refsar  þeim.  er  sekur  verð- 
ur  um  helgispell,  höfum  vjer  í  því,  sem  henti  Baltasar  kon- 
ung,  er  hann  hafði  saurgað   kerin   helgu. 

179.  Hvenær    verðum   vjer    sekir    um    hjátrú? 
Vjer  verðum  sekir  um  hjátrú,  þegar  vjer  trúum 

leyndum  krafti  vissra  hluta,  sem  þeir  geta  þó  ekki 
haft  frá  Guði. 

Til  er  ýmiskonar   hjátrú. 

1.  Særingar  eða  h  i  n  d  u  r  v  i  t  n  i,  einkum  gegn  sjúk- 
dómum, 

2.  s  p  á  r,   t.    d.    spá   í    spil,    ráða    drauma, 

3.  töfrar,  fólgnir  í  því,  að  maður  reynir  að  fram- 
kvæma  með  aðstoð  illra  anda  ýmislegt,  er  líkst  getur 
dásemdarverkum. 

180.  Hvenær  v  a  n  r  æ  k  j  u  m  vjer  að  sýna  rjetta  und- 
irgefni   undir  Guðs  vilja? 


6o 

Vjer  v  a  n  r  æ  k  j  u  m  að  sýna  rjetta  undirgefni 
undir  Guðs  vilja,  þegar  vjer  möglum  gegn  ráðstöf- 
unum  Guðs  er  fram  viÖ  oss  koma,  t.  d.  fátækt,  van- 
heilsu.  óhagstæðri  veðráttu  og  þvi  um  liku. 

LÍFSREGLA.  Minstu  oft  í  huganum  trúar,  von- 
ar  og  kærleiks  og  vanræktu  aldrei  morgunbæn  þína.  kvöld- 
bæn  eða  borðbæn.  Vertu  siðprúður  í  kirkjunni;  ef  þú  ert 
viðstaddur  messuna,  þá  hlýddu  henni  með  sannri  lotningu. 
Geymdu  aldrei  að  þakka  Guði  fyrir  allar  velgjörðir  hans 
við  þig.  því  að  vanþakklæti  er  illur  ágalli,  er  sviftir  þig 
rjetti  til  nýrra  velgjörða  frá  Guði.  „Von  hins  vanþakkláta 
bráðnar  sem  vetrarís."  (Sp.  16,  29.).  Loks  ber  þjer  að  taka 
fúslega  öllu  því,  er  Guð  lætur  þjer  að  höndum  bera,  einnig 
sorgum  og  þrautum ;  hann  sendir  þjer  það  alt,  svo  að 
það  verði   þjer  til   blessunar.    (Sbr.  sp.  42  og  43). 


2.     Dýrkun  heilagra  manna, 

181.      Hvað  kennir  kaþólska  kirkjan  um  dýrkun  helgra 
manna  ? 

Kaþólska  kirkjan  kennir,  að  það  sje  g  o  1 1  og 
g  a  g  n  1  e  g  t,  að  sýna  helgum  mönnum  lotningu. 

*182.   Hvernig   dýrkum   vjer   helga  menn? 

Vjer  dýrkum  helga  menn, 

1.  með  því  að  ákalla  þá  og  halda  hátíðlega  daga 
í   minningu  þeirra, 

2.  með  þvi  að  heiðra  myndir  þeirra  og  helgadóma, 

3.  með  þvi  að  taka  þá  oss  til  fyrirmyndar. 

183.  Tilbiðjum   vjer   einnig   helga   menn? 

Nei,  vjer  tilbiðjum  ekki  helga  menn,  en  vjer  heiðr- 
um  þá  sem  trúa  þjóna  Guðs  og  ástvini  og  áköllum 
þá  að  biðja  Guð  fyrir  oss. 

184.  Hvers  vegna  heiðrum  vjer  sjerílagi  alsæla  Maríu 

"™ ™~ '      mey  ? 

Vjer  heiðrum  sjerílagi  alsæla  Maríu  mey, 

6:;: 


6i 

1.  vegna  þess,  að  hún  er  Guðsmóðir  og  um  leið 
móðir  vor, 

2.  vegna  þess,  að  hún  er  æðri  í  helgi  og  náð  en 
allir  englar  og  helgir  menn, 

3.  vegna  þess,  að  hún  má  sín  meira  i  fyrirbæn- 
um  hjá  Guði  en  allir  aðrir. 

Hún  hefir  sjálf  sagt :  „Hjeðan  í  frá  munu  allar  þjóðir 
mig  sæla  segja,  því  hinn  voldugi  hefur  gjört  mikla  hluti 
við   mig."    (Lúk.    1,  48.   49.). 

Kirkjan  kallar  Maríu  mey :  Hjálp  hinna  veiku,  athvarf 
syndaranna,   huggun   hryggra    og    fulltingi   hinna   kristnu. 

*185.    Hvers   vegna   heiðrum   vjer   myndir   af    Kristi 
~~ ~~"    og  dýrlingunum? 

Vjer  heiðrum  myndir  af  Kristi  og  dýrlingunum, 

1.  vegna  þess,  að  með  þvi  heiðrum  vjer  Krist 
sjálfan  og  dýrlinga  hans. 

2.  vegna  þess,  aö  myndir  þær,  sem  um  er  að  ræða, 
vekja  hjá  oss  kærleik  til  þeirra,  er  þær  tákna 
og  löngun  til  þess  að  likjast  þeim. 

Guð  hefur  veitt  ýmsum  myndum  Krists  og  dýrlinganna 
mikinn  mátt,  og  oft  bænheyrir  hann  þá  menn  á  undursam- 
legan  hátt,  er  heiðra  þessar  myndir.  Slíkar  myndir  eru  kall- 
aðar   n  á  ð  a  r  m  y  n  d  i  r. 

*186.    Hvers  vegna  heiðrum  vjer  helga  dóma  dýr- 

linganna  ? 

Vjer  heiðrum  helga  dóma  dýrlinganna, 

1.  vegna  þess,  að  þeir  eru  oss  dýrmæt  endur- 
minning  um  dýrlingana  sjálfa, 

2.  vegna  þess,  aÖ  Guö  heiðrar  sjálfur  þessa  helgu 
dóma  og  hefur  mörgum  sinnum  látið  krafta- 
verk  gjörast  í  sambandi  viö  þá. 

„Nokkrir  menn,  er  voru  að  greftra  mann,  sáu  ræningja 
koma  og  köstuðu  þá  líkinu  í  gröf  Eliseusar.  En  þegar  líki' 
kom  við  bein  Eliseusar,  lifnaði  maðurinn  við  aftur  og  stóð 
upp."  (Kon.  4,  13.  21.).  Og  um  hl.  Pál  postula  lesum  vjer 
í  postulasögunni  19.  12. :  „Sveitadúkar  og  belti  af  líkama  hans 
voru  borin  út  til  sjúkra  og  sjúkdómarnir  viku  frá  þeim 
og  illir  andar   fóru  út  af  þeim." 


62 

L  í  F  S  R  E  G  L  A.  Heiðra  þú  og  ákalla  oft  dýrðlingana, 
einkum  alsæla  Maríu  mey,  heilagan  Jósef  og  verndarengil 
þinn.  Les  þú  æfisögur  helgra  manna  og  fylg  þú  dyggilega. 
dæmi   þeirra. 


Annað  boðorð  Guðs. 

„Þú  s  k  a  1 1  e  i  g  i   1  e  g  g  j  a  n  a  f  n  G  u  ð  s  þ  í  n  s 
v  i  o  h  j  e  g  ó  m  a." 

187.  Hvers  vegna  eignm  vjer  einnig  að  heiðra  n  a  f  n 
Guðs? 

Vjer  eigum  einnig  að  heiðra  n  a  f  n  Guðs,  vegna 
þess,  að  vjer  vanhelgum  Guð  sjálfan  með  því  að 
vanhelga  nafn  hans. 

..Xafnic  Drottins  sje  lofað  hjeðan  í  frá  og  til  eilífðar." 
(Sálm.   112,  2.). 

188.  Hver   vanhelgar   nafn    Guðs? 

Sá  vanhelgar  nafn  Guðs, 

i.  sem  notar  það   í   f  o  r  m  æ  1  i  n  g  u. 

2.  sem  g  u  ð  1  a  s  t  a  r, 

3.  sem  s  v  e  r  óleyfilega, 

4.  sem  vinnur  Guði  h  e  i  t  án  þess  að  efna  það. 

Það  er  jafnvel  rangt  að  nefna  nafn  Guðs  gá- 
1  a  u  s  1  e  g  a.  vegna  þess.  að  :  „heilagt  og  óttalegt  er  nafn 
hans."    (Sálm.   110,  9.). 

189.  Hvað   er   að    formæla? 


Ao   formæla  er  að  biðja  sjálfum  sjer  eða  öðr- 
um  óbæna. 

Þeir.    sem    formæla.    vanhelga    oft    Guðs    nafn    með    því. 
istnum  manni  ber  að  forðast  þann  andstyggilega  vana. 
.'    tormæla.    Sá.  sem   formælir,  talar  eins  og  fordæmdir  í 
helvíti.    Það  er   ills  viti. 


63 

190.  Hvað   er  að   guðlasta? 

Að    g  u  ð  1  a  s  t  a   er   að    hugsa   eða   tala   háðulega 
um  Guð,  dýrlinga  hans  eða  annað.  sem  heilagt  er. 

Gyðingarnir  guðlöstuðu,  er  þeir  töluðu  til  Drottins  vors 
á   krossinum. 

í  gamla  testamentinu  var  dauðahegning  lögð  við  guð- 
löstun,  „Sá,  er  guðlastar,  skal  deyja;  almúginn  grýti  hann." 
(Mós.   III.  24.   16.). 

191.  Hvað   cr    að    sverja? 

Að  s  v  e  r  j  a  er  að  kalla  alvitran  Guð  til  vitnis 
um  að  satt  sje  sagt,  eða  loforð  verði  haldið,  sem 
öðrum  er  gefið. 

Sá,  er  v  í  s  v  i  t  a  n  d  i  sver  r  a  n  g  t,  verður  sekur  um 
m  e  i  n  s  æ  r  i. 

192.  Hvenær   er  synd  að   sverja? 

Synd  er  að  sverja, 

1.  þegar  svarinn  er  rangur  eiður  eða  vafasamur. 

2.  þegar   svarið   er   án   þess   að   gild   ástæða   sje 

til  þess, 

3.  þegar  unninn  er  eiður  aö  þvi,  að  fremja  eitt- 
hvað  ilt,  eða  að  vanrækja  að  fremja  eitthvað 
gott. 

Guð  sjálfur  sagði  við  Jeremías  spámann :  „Þú  skalt  sverja 
í  sannleika,  r  j  ettvísi  og  einlægni."    (Jer.  4-  2.). 

Hafi  maður  með  eiði  lofað  einhverju,  sem  gott  er  og 
levfilegt,  þá  er  heilög  skylda  að  halda  það.  En  hafi 
maður  svarið  að  gjöra  eitthvað  ilt,  þá  er  syndsam- 
legt   að   halda  eið   sinn.    (Heródes). 

*193.    Hvernig   eigum    vjer   að    skilja   meinsæri? 
M  e  i  n  s  æ  r  i  er  einn  hinn  stærsti  glæpur.  sem  unt 
er  að   drýgja,  vegna  þess,  að  með  því 

j.  er  Guð  alvitur  kallaður  til  vitnis  um  lýgi,  eins 
og  til  þess  að  spotta  hann  me'ð  þvi, 


64 

2.  vegna  þess,  að  þá  er  með  hátíðleik  sagt  skilið 
við  Guð  og  bölvan  hans  kölluð  yfir  sig. 

„Bölvunin  skal  koma  í  hús  þess  manns,  er  ranglega  sver 
við  nafn  mitt,  hún  skal  dvelja  þar  og  eyða  bæði  stokkum 
og   steinum."    (Sak.   5,   4.). 

M  e  i  n  s  æ  r  i  eyðir  öllu  trausti  manna  á  meðal,  og  þar 
að   auki   verður   það    náunganum    til   mikils   tjóns. 

194.      Hvað   er   að   vinna  heit? 

Að  vinna  h  e  i  t  er  að  lofa  Guöi  einhverju  góð- 
verki  og  skuldbinda  sig  hátíðlega  til  þess  að  fram- 
kvæma  það. 

Góður  á  s  e  t  n  i  n  g  u  r  er  í  raun  rjettri  ekki  sama  og 
heit.  Jakob  vann  heit  á  leiðinni  til  Mesópotamíu,  og  hitS 
sama  gjörði  Anna,  móðir  Samúels,  í  Síló.  ,.Er  þú  heitir 
Guði  einhverju,  þá  vanræktu  eigi  að  efna  það  ....  Betra 
er,  að  þú  heitir  engu,  en  að  þú  efnir  það  eigi  sem  þú  heitir." 
(Prjed.  5,  3.  4.).  Því  skyldi  enginn  vinna  heit  fyr  en  eftir 
nákvæma  og  rólega  yfirvegun  og  helst  eigi  án  þess,  að  hafa 
ráðgast  um  það  við  skriftaföður  sinn.  Ennfremur  ber 
manni  að  snúa  sjer  til  skriftaföður  síns,  ef  erfitt  virðist 
að   framkvæma  heit,   er  maður   hefur   unnið. 

L  í  F  S  R  E  G  L  A.  Nefn  þú  ætíð  heilagt  nafn  Guðs  með 
lotningu  og  forðastu  alt  ljettúðugt  tal  í  sambandi  við  það. 
,.því  Drottinn  mun  eigi  láta  þeim  óhegnt,  sem  leggur  hans 
nafn    við   hjegóma'".    (Mós.    II,   20.    7.). 


Þriðja  boðorð  Guðs. 

,,M  i  n  s  t  u   a  ð   h  a  1  d  a   hvíldardaginn 
h  e  i  1  a  g  a  n." 

195.      Hvað    býður    Guð    oss   í    þriðja   boðorðinu? 

í  þriðja  boðorðinu  býður  Guð  oss,  að  vjer  skulum 
eigi  vinna  erfiðisvinnu  á  sunnudögum,  en  halda 
daginn  heilagan  með  því  að  vinna  það,  sem  Guði 
er  þóknanlegt. 

,.Sabbatu    merkir    hvíldardag.    —    í    gamla    testament- 


65 

inu  var  laugardagurinn,  síðasti  dagur  vikunnar 
hvíldardagur,  í  minningu  þess,  að  Guð  skapaði  heiminn  á 
sex  dögum,  en  hvíldist  hinn  sjöunda.  En  frá  dögum  nýja 
íestamentisins  höldum  vjer  helgan  s  u  n  n  u  d  a  g  i  n  n, 
fyrsta  dag  vikunnar,  vegna  þess  að  Kristur  reis  upp  frá 
ciauðum  á  sunnudegi.  og  ljet  Heilagan  Anda  koma  yfir 
postulana  á  sunnudegi. 

196.      Hvað    er    e  r  f  i  ð  i  s  v  i  n  n  a  ? 

Erfiðisvinna  er  þessháttar  líkamleg  vinna. 
sem  venjulega  er  unnin  af  vinnufólki.  daglauna- 
mörinum  eða   handiðnamönnum. 

Það  er  að  eins  leyfilegt  að  vinna  slíka  vinnu  á  sunnu- 
dögum,  begar  það  er  óumflýjanlega  nauðsynlegt,  eða  þegar 
prestur   af  sjerstökum   ástæðum   leyfir  það. 

*197.    Syndga   þeir  einir,   er   sjálfir   vinna  erfiðisvinnu 
á    sunnudegi ? 

Þeir  syndga  jafnmikið,  sem  að  þarflausu  láta 
vinnufólk    sitt    vinna   erfiðisvinnu    á    sunnudegi. 

Þegar  Guð  hafði  gefið  þriðja  boðorðið,  bætti  hann  við  : 
.. S  e  x  d  a  g  a  s  k  a  1 1  þ  ú  e  r  f  i  ð  a  o  g  v  i  n  n  a  þ  i  1 1 
v  e  r  k,  e  n  s  j  ö  u  n  d  i  d  a  g  u  r  i  n  n  e  r  h  v  í  1  d  a  r  d  a  g  u  r, 
h  e  1  g  a  ð  u  r  D  r  o  1 1  n  i,  þ  á  s  k  a  1  þ  ú  e  k  k  e  r  t  verk 
v  in  n  a  o  g  e  k  k  i  þ  j  ó  n  n  þ  i  n  n  e  ð  a  þ  j  ó  n  u  s  t  u- 
c  t  ú  1  k  a  þ  í  n,  svo  að  þjónn  þinn  og  þjónustu- 
s  t  ú  1  k  a  þ  í  n  g  e  t  i  h  v  í  1 1  s  i  g  e  i  n  s  o  g  þ  ú."  ( Mós. 
V.  5;  13-  14-). 

*198.    Er  sunnudagurinn  einungis  vanhelgaður  með  því 
að   vinna   erfiðisvinnu? 

Sunnudagurinn  er  einnig  vanhelgaður  með  of  mik- 
illi  nautn  áfengra  drykkja,  siðlausum  leikjum  og 
syndsamlegum  skemtunum. 

Kristinn  maður.  er  vanhelgar  sunnudaginn,  gjörir  trú 
sinni  hneisu  og  hneykslar  sambræður  sína.  Það  er  því  ekki 
að  undra,  þótt  Guð  refsi  oft  slíkum  manni  hjer  á  jörð- 
nnni.  í  gamla  testamentinu  var  skipað.  að  grýta  þann  mann, 
er  færi  að  safna  brenni  á  sabbatsdegi.  (Mós.  V.  15.  3^.). 
Sama  hegning  var  ákveðin  hverjum  þeim,  er  vanhelgaði 
sa1)batið.    (Mós.   II.  31.    14.). 


66 


199.      Með  hvaða  verktim  Guði  þóknanlegum,  eigum  vjér 
einkum   að   halda   sunnudaginn   helgan? 

A  sunnudögum  eigum  vjer, 

i.  að  hlýða  heilagri  messu  með  guðrækni,  og  ef 
vjer  getum  einnig  kveldguðsþjónustunni  og 
trúfræðsluimi ; 

2.  að  heyra  guðsorð  og  meðtaka  heilög  sakra- 
menti, 

3.  ao  lesa  guðræknisbækur  og  starfa  í  góðgjörða- 
skyni. 

Vjer  erum  sWIdir  til,  að  viðlagðri  ú  a  u  ð  a  s  y  n  d,  ai^ 
hlýða  heilagri  m  e  s  s  u.  (Annað  boðorð  kirkjunnar).  En 
vjer  eigum  einnig.  ef  oss  er  það  mögulegt,  að  hlusta  á  prje- 
dikunina,  með  því  að  annars  eigum  vjer  það  á  hættu,  að 
kynnast  eigi  neegilega  kenningu  trúar  vorrar  og  verða  hirðu- 
lausir  um  að  lifa  samkvæmt  boðum  hennar.  Yfir  höfuð 
er  það  ekki  góðs  viti,  að  heyra  eigi  fúslega  orð  Drottins, 
því  Kristur  segir :  „Sá,  sem  er  af  Guði,  heyrir 
G  u  ð  s  o  r  ð,  þ  e  s  s  v  e  g  n  a  h  e  y  r  i  ð  þ  j  e  r  e  k  k  i  G  u'ð  s 
<>r<\   að    þjer   eruð   ekki   af    G  u  ð  i."    (Jóh.   8.   47). 

LÍFSREGLA.  Heiðra  þú  sunnudaginn  og  gæt  þess. 
að  vanhelga  hann  ekki,  svo  hegning  Guðs  hitti  þig  ekki. 
Minst  þú  þess  einnig,  að  það  er  ekki  að  eins  fyrri  hluti 
íunnudagsins,  heldur  einnig  seinni  hlutinn,  sem  er  dagur 
Drottins.  Forðast  þú  að  líkjast  þeim,  er  að  morgninum 
þjóna  Guði,  en  að  kveldinu  djöflinum.  Ef  þú  getur  komist 
lijá  því,  skalt  þú  eigi  taka  þjer  stöðu,  sem  er  þannig  löguð, 
að  hún  hindri  þig  í  að  halda  helgan  sunnudaginn  svo  sem 
vera  ber. 


Fjórða  boðorð  Guðs. 

„H  e  i  ö  r  a   s  k  a  1 1   þ  ú   f  öður   þ  i  n  11   o  g  m  ó  8- 

u  r    þ  i  n  a,    s  v  o    a  ð    þ  j  e  r   v  e  g  n  i    v  e  1    o  g   þ  ú 

v  c  r  ð  i  r    1  a  n  g  1  í  f  u  r   á   j  ö  r  ð  u." 

200.      Hvað  býður   Guð   í   fjórða  boðorðinu? 

í   fjórða  boðorðinu  býður  Guð,  að  börn  sýni   for- 
eldrum   sínum  virðingu,  kærleik  og  hlýðni. 


67 

*201.    Hvers   vegna   eiga   börn   að   sýna  foreldrum  sín- 
um  virðingu,   kærleik  og  hlýðni? 

Börn  eiga  að  sýna  foreldrum  sínum  virðingu,  kær- 
leik  og  hlýðni,  vegna  þess 

i.  að  foreldrar  þeirra  ganga  þeim  í  stað  Guðs, 

2.  að  foreldrarnir  hafa  gjört  þeim  mest  gott  næst 
Guði, 

3.  að  það  er  skylda  foreldranna  að  ala  þau  upp 
í  guðsótta  og  góðum  siðum. 

202.  Hvenær   syndga   börn  gegn   foreldrum   sínum? 

Börn  syndga  gegn   foreldrum  sínum, 

1.  þegar  þau  sýna  þeim  virðingarleysi  og  þrjósku, 

2.  þegar   þau   óska   þeim   ills,   eða   hafa   jafnvel 
ofbeldi  í  frammi  við  þau, 

3.  þegar  þau  hlýða  þeim  ekki  eða  gjöra  það  að 
eins  með  tregðu. 

Aðrar  syndir  þessu  líkar  eru :  Að  lítilsvirða  foreldra 
sína,  að  skammast  sín  fyrir  þau.  að  umbera  eigí  bresti 
þeirra,  að  hjálpa  þeim  eigi,  þegar  þau  þurfa  þess  með. 
eða  að  láta  þau  verða  að  annast  sig  sjálf  í  ellinni. 

í  Móselögum  segir  svo :  „H  ver  sem  lýstur  föð- 
ur  sinn  eða  móður  sína,  skal  líflátinn,  og 
einnig  hver  sá,  er  bölvar  föður  sínum  eða 
móður  sinn  i."  (Mós.  II.  21.  15.  17.).  ,,Ef  maður  á  þrjósk- 
an  son  eða  ódælan,  sem  eigi  vill  hlusta  á  föður  sinn  og 
móður  og  hlýðnast  þeim  eigi  heldur.  þótt  þau  hirti  hann,  þá 
skulu  allir  menn  í  borginni  lemja  hann  grjóti  til  bana." 
(Mós.   V.  21,   18.  21.). 

,,Kæri  sonur  annast  þú  föður  þinn  í  elli  hans  og  stygg 
þú  hann  ekki  meðan  hann  lifir."  (Sír.  3.  14).  ..Heiðraðu 
móður   þína  alla  æfi   hennar."    (Tob.  4.  3.). 

203.  Hverju  hefur  Guð  heitið  góðu  börnunum  ? 

( )  ó  ð  u  börnunum  hefur  Guð  heitið  vernd  sinni 
og  blessun  í  þessu  lífi,  en  eilífri  sáluhjálp  í  öðru 
lifi. 

„Heiora  föður  þinn  og  móður,  það  er  hið  fyrsta  boðorð 
með  fvrirheiti,  svo  að  þjer  vegni  vel  og  þú  verðir  lang- 
lífur  á  jörðu."    (Ef.  6.  2.  3.). 


6S 


Þessa  blessun  hlutu  þeir  Sein  og  Jafet,  af  því  að  þeir 
sýndu  föður  sínum  virðingu. 

204.  Hvað   eiga  v  o  n  d  u   börnin   í   vændum  ? 

V  o  n  d  u  börnin  eiga  í  þessu  lífi  í  vændum  hegn- 
ingu  Guðs  og  fyrirlitningu  manna,  en  eilífa  glöt- 
un  í  öðru   lífi. 

Heilög  ritning  segir :  „Bölvaður  er  sá.  semóvirð- 
ir  föður  sinn  eða  móður  sína  og  allur  lýð- 
urinn  skal  segja:  Amen  (þannig  sje  það)."  (Mós. 
V.  27.  16.). 

Bölvun  þessi  hefur  komið  yfir  Kam.  Absalon,  syni  Heli.s 
og  marga  aðra. 

205.  Hverjum  öðrum  en  foreldrum  sínum  ber  að  sýna 
virðingu   og  hlýðni  ? 

Auk  foreldranna  ber  einnig  að  sýna  öðrum  y  f  - 
i  r  m  ö  n  n  u  m  virðingu  og  hlýðni,  t.  d.  fósturfor- 
cldrum  sínum.  kennurum,  meisturum.  húsbændum. 
og  yfirmönnum  kirkju  og  ríkis. 

Hl.  Páll  postuli  segir :  ..Þjer  þjónar,  verið  hlýðnir  í  öllu 
yðar  jarðnesku  drottnum,  ekki  með  augnaþjónustu,  eins  og 
þeir.  er  vilja  þóknast  mönnum,  heldur  með  hjartans  ein- 
lægni.  eins  og  þeir,  er   Drottin  óttast.    (Kol.  3.  22.). 

Yinnufólk  á  að  vera  kostgæfið  og  trútt  húsbændum  sín- 
um. 

*206.    Hvers  vegna  ber  oss   að   sýna  yfirmönnum 
kirkju    og    ríkis    virðingu    og    hlýðni ? 

Oss  ber  að  sýna  yfirmönnum  kirkju  og 
r  í  k  i  s  virðingu  og  hlýðni  vegna  þess,  að  þeir 
skipa  fyrir  og  starfa  í  u  m  b  o  o"  i  G  u  ð  s,  hvorir 
á  sínu  verksviði.  yfirmenn  kirkjunnar  í  hinum  and- 
legu   málum.   en   yfirmenn   ríkisins   í   veraldlegum. 

*207.    Hvernig  syndgum  vjer  gegn  yfirmönnum  kirkju 
og  ríkis? 

\"jer  syndgum  gegn  yfirmönnum  kirkju  og  ríkis, 

1.  með  hrokafullu  álasi  og  útásetningi, 

2.  með  mótþróa  og  uppreist. 


69 

Heilög  ritning  segir :  ,,Óttastu  Drottin  af  öllu  hjarta  og 
haf  presta  hans  í  heiðri."  (Sír.  7.  31.).  „S  j  e  r  h  v  e  r 
m  a  ð  u  r  s  j  e  y  f  i  r  b  o  ð  n  u  m  v  a  1  d  s  t  j  e  1 1  u  m  h  1  ý  ð- 
i  n  n,  þ  v  í  e  k  k  i  e  r  n  e  i  n  v  a  1  d  s  t  j  e  1 1  t  i  1,  n  e  m  a 
frá  Guði,  og  þær,  sem  til  eru,  þær  eru  skip- 
aðar   af   Guði."    (Róm.    13.    1.). 

Kore.  Dathan  og  Abiron,  er  þrjóskuðust  gegn  Móse  og 
Aron   var   hegnt   með   því,   að   jörðin   gleypti   þá   lifandi. 

208.       Hvenær    ber    að    hlýðnast   eigi    íoreldrum    sínum 
eða   öðrum  yfirmönnum  ? 

Eigi  ber  að  hlýðnast  foreldrum  sínum  eða  öðrum 
yfirmönnum,  er  þeir  bjóða  oss  að  gjöra  eitthvao 
það,  er  Guo  hefur  bannaö,  því :  ,,framar  ber  að 
hlýða  Guði  en  mönnum."    (Ps.  5.  29.). 

Þess  vegna  gjörðu  ungmennin  þrjú  í  Babýlon  rjett.  er  þau 
neituðu  að  hlýðnast  hinni  óguðlegu  skipun  konungsins : 
sama  er  að  segja  um  makkabeisku  bræðurna  og  postulana, 
er  þeir  stóðu  fyrir   ráðinu  mikla. 

*2Ö9.    Snertir   fjórða   boðorðið   ekki   annað   en   skyldur 
barna  og  undirmanna? 

Fjórða  boðorðið  snertir  einnig  skyldur  foreldra  og 
yfirmanna. 

Að  bví  er  skyldur  foreldranna  snertir,  (sp.  406). 
Það  er  ekki  einungis  skylda  húsbændanna,  að  gjalda 
vinnufólki  sínu  rjettmæt  laun,  heldur  ber  þeim  einnig  að 
sýna  því  nærgætni,  og  láta  sjer  ant  um  stundlega  og  and- 
lega  velferð  þess. 

Yfirvöldin  rækja  starf  sitt  í  umboði  Guðs.  og  þyí 
er  það  einníg  heilög  skylda  þeirra  að  bera  umhyggju  fyrir 
sannri  velferð   undirmanna   sinna,   samkvæmt  vilja   Guðs. 

210.      Hvaða   skyldur   hafa  ungir  menn   gagnvart   hin- 
um  eldri? 

Ungir  menn  eiga  að  sýna  eldri  mönnum  viröingu. 

„Þú  skalt  standa  upp  fyrir  hinum  gráhærða  og  heiðra 
gamalmennið."   (Mós.  III.   19,  3-'-). 

Drengirnir,  42,  er  hætt  höfðu  Elías  spámann.  voru  í  hegn- 
ingarskyni   rifnir   sundur   af   tveim   bjarndýrum. 


LÍFSREGLA.  Heiðraðu  foreldra  þína,  presta  þína, 
kennara  og  alla  aðra  yfirmenn  þína.  Hlýddu  þeim  fúslega 
•og   samstundis.   Guð   talar  til  þín    fyrir   munn  þeirra. 


Fimmta  boðorð  Guðs. 

..Þú   skalt   eigi   mann  v  e  g  a." 

211.  Hvað   bannar  Guð   oss  í   fimta  boðorðinu? 

í  fimta  boðorðinu  bannar  Guð  oss  að  gjöra  nokk- 
uð  það,  er  spilt  geti  lífi  náungans  eða  voru  eig- 
in  lífi. 

Guð.  sem  hef  ur  veitt  mönnum  líf  ið,  er  aleinn  D  r  o  1 1- 
i  n  n  y  f  i  r  1  í  f  i  n  u.  Því  er  engum  heimilt  að  taka  líf 
annars   manns.   nema  því   að   eins   að   Guð   hafi  leyft  það. 

212.  Hver    er   sekur   um   líf   náunga   síns? 

Sá  er  sekur  um  líf  náunga  síns, 

i.  er  á  órjettmætan  hátt  drepur,  særir,  eða  lýstur 

náunga  sinn, 
2.  er  með   skapraunum   eða   illri   meðferð   spillir 
lífi  hans  eða  styttir  það. 

Áformað  víg  er  himinhrópleg  synd,  sem  Guð  refsar  oft 
íyrir  þegar  í  þessu  lífi.  ,,Ef  nokkur  úthellir  manns  blóði, 
skal  hans  blóði  aftur  úthelt  verða,  því  Guð  gjörði  mann- 
inn  í  sinni  mynd."  (Mós.  I.  9,  6.).  Slíka  refsingu  hlutu  þau 
Akab   og   J  e  s  ab  e  1. 

Að  svifta  mann  lífi,  er  leyf t :  1.  Rjettvísinni  í  hegningar- 
skyni  fyrir  stórglæpi,  2.  hermönnum  til  varnar  föðurland- 
inu,  3.  hverjum  manni,  sem  er  neyddur  til  að  vcrja  líf 
sitt.  —  Að  kvelja  dýr  að  nauðsynjalausu,  er  einnig  synd 
í  augum   Guðs. 

213.      Getur  maður  unnið  náunganum  mein  á  öðru  en 
lífi  og  limum? 

Maður  getur  einnig  unnið  náunga  sínum  tjón  á 
sálu  og  yfirnáttúrlegu  lífi,  einkum  með  því  að 
hnevksla  hann. 


7i 

214.  Hvenær    h  n  e  y  k  s  1  u  m    vjer  ? 

Vjer  hneykslum,  þegar  vjer  af  ásettu  ráði  komum 
öðrum  til  að  syndga.  eða  verðum  yfir  höfuð  orsök 
í  syndum  annara. 

Maður  verður  hæglega  orsök  í  syndum  ann- 
a  r  a,  t.  d.  með  hneykslanlegu  tali,  með  illu  eftirdæmi,  með 
því  að  lána  öðrum  siðspillandi  bækur,  með  því  að  sýna 
ósæmilegar  myndir,  vera  ögrandi  í  klæðaburði,  eða  lokka 
aðra  með  sjer  á  staði  þar  sem  siðgæði  þeirra  getur  veric 
hætta  búin. 

Tæli  maður  annan  til  dauðasyndar,  sviftir  hann  sál  hans 
hinu  eilífa  lífi  með  því.  og  er  þannig  sjálfur  sekur  um 
sálarmorð. 

215.  Hvað  segir  Jesús  um  þann,  er  hneykslun  veldur  ? 

Um  þann,  sem  hneykslun  veldur  segir  Jesús :  ,,Vei 

þeim,  er  hneykslun  veldur Ef  nokkur  hneyksl- 

ar  einn  af  þessum  smælingjum,  sem  á  mig  trúa. 
hetra  væri  honum,  að  mylnusteinn  væri  hengdur 
um  háls  honum  og  honum  væri  sökt  í  sjávardjúp.'' 
(Matth.  18.  y.  6.). 

Gamalmennið  Eleasar  vildi  heldur  HÖa  d  a  u  ð  a.  en  at' 
lineyksla   hina   ungu. 

*216.    Hvað  ber  að  gjöra,  ef  vjer  höfum  unnið  náunga 
vorum  skaða,  stundlegan  eða  andlegan? 

Ef  vjer  höfum  unnið  náunga  vorum  stundlegan  eða 
andlegan  skaða,  ber  oss  að  bæta  skaða  þann,  sem 
orðinn  er,  svo  vel   sem  oss  er  frekast  unt. 

217.      Bannar  Cuð  að  eins  i  1 1  g  j  ö  r  ð  i  r  gegn  náung- 
anum  ? 

GuíS  bannar  einnig  alt  það,  er  lei  1 1  geti  til  ill- 
í(jörða  gegn  náunganum,  t.  d.  reiði,  hatur  og  öfund. 

Hl.  Jóhannes  guðspjallamaður  skrifar  :  „Hver  sem  hatar 
1>róður  sinn.  er  manndrápari."  (Jóh.  I.  3.  15.).  Á  Esaú  og 
liræðrum  Jósefs  sjest  glöggt,  hve  öftind  og  hatur  geta  hæg- 
lega  alið   morðhugsun. 


72 

218.      Hver   er   sekur   um    sitt   eigið   líf? 

Sá  er  sekur  um  sitt  e  i  g  i  ð  líf, 

i.  er  sviftÍT  sjálfan  sig  lífi,   eða  stofnar   sjer  t 

lífshættu  að   nauðsynjalausu, 
2.  er  spillir  heilsu  sinni,  t.  d.  með  óhófi  í  mat 

og  drykk,  eða  með  ákafri  reiði. 

Sjálfsmorðinginn  verður  sekur  um  þrefaldan 
glæp.  Hann  er  i.  sekur  við  G  u  ð,  sem  einn  ræður  lífi 
manna.  2.  við  e  i  g  i  n  s  á  1  s  í  n  a,  sem  hann  vægðarlaus'. 
steypir  í  helvíti,  3.  við  ættfólk  sitt,  er  hann  bakar 
mikils  harms  og  svívirðingar.  —  Hann  getur  eigi  hlotið 
kirkjulega   greftrun. 

Margir  þeirra  manna,  er  drýgja  sjálfsmorð,  eru  oft  eigi 
algjörlega  með  sjálfum  sjer,  slíka  menn  verður  að  sjálf- 
sögðu  að  dæma  vægara. 

Það  er  ennfremur  synd,  að  óska  sjer  dauða,  ef 
það  er  sprottið  af  ístöðuleysi  eða  örvæntingu. 

LÍFSREGLA.  Vertu  hófsamur  og  gæfur.  Forðastu 
þann,  er  afvegaleiðir,  en  einkum  skaltu  forðast  að  verða 
sjálfur  til  þess,  að  vjela  aðra.  eða  myrða  sálir.  Minstu 
þess,  að  sjerhver  ódauðleg  sál  er  keypt  með  Jesú  dýr 
mæta  blóði,  reyndu  því  af  öllum  mætti,  að  gefa  öðrum  gott 
cftirdæmi  með  orðum  og  gjörðum,  og  að  vinna  á  þann 
hátt  að  velferð  sálnanna. 


Sjötta  og  níunda  boðorð  Guðs. 

,,Þú   skalt   eigi   hórdóm   drýgj  a." 

,.Þ  ú   skalt   eigi  girnast   eiginkonu   n  á- 

u  n  g  a   þ  í  n  s." 

219.      Hvað   bannar   Guð   oss   í   sjötta  og  níunda  boð- 
orðinu? 

í  sjötta  og  níunda  boðorðinu  bannar  Guö, 
I.  allar   syndir   gegn   skírlífi, 
.2.  alt,  er  leitt  getur  til  slíkra  synda. 

S  k  í  r  lí  f  u  r   er    sá,    er   ekki   þykir   nautn   að   neinu   því. 
er  saurlíft  er. 


73 

Skírlífisdygðin  er  einnig  nefnd  heilagur  hreinleikur.  Það 
er  hin  mesta  prýði  sálarinnar  og  gjörir  menn  líka  englun- 
um.  Frelsari  vor  og  heilög  móðir  hans  elska  hreinar  sálir. 
Heilög  ritning  segir :  ,,Fögur  er  óflekkuð  kynslóð,  minning 
hennar  mun  æ  lifa  og  vera  Guði  og  mönnum  þóknanleg.'' 
(Spekb.  4,  i.).  „Sælir  eru  hjartahreinir,  því  þeir  munu  Gu'ö 
sjá."    (Matth.  5,  8.). 

Sem  dæmi  um  f lekklausan  hreinleik  má  nefna  h  e  i  1  a  g- 
an  Jósef.  heilagan  Aloysius  og  heilaga 
A  g  n  e  s  i. 

220.      Hvenær   syndgum  vjer  gegn   skírlífinu? 

Vjer  syndgum  gegn  skírlífinu,  þegar  vjer  af  frjáls- 
um  vilja  höfum  nautn  af  nokkru,  er  saurlíft  er. 

Syndir  gegn  skírlíf  inu  eru : 

1.  saurugar.    sjálfráðar    fýsnir   eða   hugsanir, 

2.  saurugt  tal,   gaspur   eða   vísur, 

3.  að  hafa  nautn  af  að  hlusta  á  frásögn  eða  lestur  utn 
saurlífisefni, 

4.  lauslátt  augnatillit   og  athafnir. 

Sjeum  vjer  í  efa  um,  hvort  eitthvað  sje  ósiðlegt  eða  ekki, 
þá  ber  oss  að  forðast  bað,  þangað  til  vjer  höfum  spurt 
skriftaföður  vorn  um  það. 

*221.    Hvað  leiðir   til  óskírlífis? 

Til  óskírlífis  1  e  i  ð  i  r, 

1.  forvitið  augnaráð, 

2.  slæmur    fjelagsskapur    og    lestur    siðspillandi 
bóka, 

3.  klæðaburður  er  vott   ber  um   ljettúð,   ósæmi- 
legir  leikir  og  dansar, 

4.  drykkjuskapur  og  iðjuleysi. 

*222.    Hvers  vegna  ber  oss  sjerstaklega  að  foiðast  ó- 
skírlífi? 

( )ss  ber  sjerstaklega  að  foröast  óskírlífi  vegna  þess, 
aíS  sú  synd  er  svivirðileg,  og  hefur  hræðilegar  af- 
leiðingar. 

Astæðan  til  þess.  að  óskírlífi  er  svo  svívirðilegt 
er  sú.  að  maðurinn,  sem  skapaður  er  i  Guðs  mynd,  getur 
sokkið   niður    fyrir    skynlausar   skcpnur   með   þessari    synd. 


74 

*223.    Hverjar   eru   afleiðingar   óskírlífis? 

1.  Með  saurlífi  er  maðurinn  sviftur  sakleysi  sínu 
og  honum  gjörspilt  á  líkama  og  sál, 

2.  saurlífi  verðum  löngum  orsök  til  margra  ann- 
ara  synda  og  lasta, 

3.  það  getur  auðveldlega  steypt  manninum  í 
stundlega  eymd  og  svívirðingu  og  að  lokum 
i  eilífa  glötun. 

„Vitið  þjer  ekki,  að  þjer  eruð  musteri  Guðs,  og  að  andi 
Guðs  býr  í  yður?  Ef  nokkur  spillir  Guðs  musteri,  mun 
Guð  hegna  honum,  því  að  Guðs  musteri  er  heilagt  og  það 
eruð  þjer."  (Kor.  I.  3,  16.  17.).  „Sá,  er  samvistum  er  með 
saurlífum,  spillist  sjálfur.  Hann  rotnar  og  verður  orma- 
íæða."  ( Sír.  19,  3.).  Hlutskifti  frillulífsmanna 
skal  vera  í  díki  því,  sem  logar  af  eldi  og 
b  r  en  ni  s  t  e  i  n  i."  (Opb.  21,  8.).  Syndaflóðið  og 
refsing  sú,  er  kom  yf ir  Sódóma  og  Gomorra,  sýna 
oss,   að   slíkar   hótanir   rætast   í   raun    og   veru. 


224.      Hver   meðul   eigum   vjer   að   nota,  til   þess  að 
halda  oss  skírlífum  og  hreinum? 

Til  þess  aö  halda  oss  skírlifum  og  hreinum  eigum 
vjer, 

1.  að  gæta  augna  vorra  og  forðast  slæman  fje- 
lagsskap  og  sömuleiðis  hvert  anmð  tilefni  ti! 
syndar, 

2.  að  biðjast  verndar  hinnar  heilögu  mevjai 
kveld  og  morgna, 

3.  að  meðtaka  oft  heilög  sakramenti, 

4.  að  flytja  Guði  stutta  bæn  á  freistingastund- 
um  og  þvínæst  reyna  að  fást  við  alvarl  g  mál- 
efni. 

LÍFSREGLA.    Gleymdu   því   ekki.  að   Guð   sjer   þig 
ætíð  og  að  þú  getur  dáið  á  hverri   stundu. 


75 


Sjöunda  og  tíunda  boðorð  Guðs. 

,,Þú  skalt  eigi  s  t  e  1  a."  -  „Þ  ú  skalt  eigi 

girnast  neitt   af  því,  sem  náunga 

þínum    heyrir   ti  1." 

225.  Hvað  bannar  Guð  oss  í  s  j  ö  u  n  d  a  boðorðinu  ? 

í  sjöunda  boðorðinu  bannar  Guð  oss  aö  vinna  ná- 
unga  vorum  tjón  á  eigum  hans. 

Allir  jarðneskir  hlutir  eru  í  raun  og  veru  eign  Guðs, 
því  má  sá  einn  nota  þá,  sem  Guð  hefir  gefið  rjett  til  þess, 
þ.  e.  sá,  sem  á  heiðarlegan  hátt  hefur  orðið  eigandi  þeirra. 
En  einnig  honum  ber  að  nota  þá  í  fullu  samræmi  við  vilja 
Guðs. 

226.  Hvernig    gjörum    vjer   náunga   vorum    rangt    ti! 
með  eigur  hans? 

Vjer  gjörum  náunga  vorum  rangt  til,  með  eigur 
hans, 

1.  með  ránum  og  þjófnaði, 

2.  með  þvi  að  svíkja  hann,  eða  lána  honum  gegn 
okurrentum, 

3.  með  því,  að  spilla  eigum  hans. 

Að  r  æ  n  a,  er  að  taka  með  v  a  1  d  i  það,  sem  annar  á. 
að  s  t  e  1  a  er  af  tur  á  móti  að  taka  1  e  y  n  i  1  e  g  a  það,  sem 
annar  á.  Sá,  er  hilmir  yfir  þjófnað,  er  jafnsekur  þeim,  er 
stelur  og  eins  sá,  er  heldur  f  u  n  d  n  u  m  hlutum,  enda  þótt 
hann  viti  eða  væri  innan  handar  að  fá  að  vita,  hver  a 
þá,  sömuleiðis  verður  að  jafna  þeim  við  þjóf,  sem  ekki 
borgar  skuldir  sínar,  þótt  hann  gæti  það,  ef  hann 
hefði  góðan  vilja  á  því.  Svikari  er  sá,  sem  skaðar  ná- 
unga  sinn  með  svikum,  t.  d.  fölskum  peningum,  röngu 
máli  eða  vog,  með  því  að  selja  ljelegar  vörur  eða  vonda 
vinnu,  og  einnig  sá,  sem  lætur  greiða  sjer  fyrir  meiri  vinnu 
eða  vörur,  en  hann  hefur  látið  í  tje,  eða  sá,  sem  óráðvand- 
lega  aflar  sjer  peninga  frá  vátryggingarfjelögum  o.  s.  frv. 

Að  okra  er  að  taka  of  háar  rentur  af  lánuðum  pen- 
ingum,   eða   færa   sjer  neyð  annara  í   nyt  á  annan   hátt. 

Skemdir  á  annara  eignum  heyra  einnig  undir 
þetta ;  t.  d.  þegar  vinnufólk  fer  eigi  svo  varlega  með  eignir 
liúsbænda  sinna  sem  skyldi. 


76 

227.  Syndgar  sá  einn,  er  s  j  á  1  f  u  r  misbýður  eignar- 
rjetti  náunga  síns? 

Sá  syndgar  einnig, 

i .  sem    leggur    r  á  ð    á,    eða    h  j  á  1  p  a  r    til 

þess  að  vinna  öðrum  tjón, 
2.  eða   e  k  k  i    h  il  n  d  r  a  r   að    tjón   verði,   þegar 
hann  er  sjerstaklega   skyldur  til  þess. 

228.  .  Hvað   ber  þeim  manni  að  gj öra,   er   hefur   eign 

annars   manns   undir   hcndum,   eða   hefur   bakað 
náunga  sínum   eignatjón? 

Maður  er  skyldugur  til  þess  að  s  k  i  1  a  eigand- 
anum  eign  sinni  og  b  æ  t  a  honum  skaðann  eftir 
því  sem  hægt  er.  Annars  fæst  ekki  fyrirgefning 
Guðs. 

Vitir  þú  eigi  fyrir  víst,  hverníg  þú  átt  að  fara  að,  þegar 
þú  þarft  að  skila  einhverju,  eða  bæta  skaða,  skalt 
þú  spyrja  skriftaföður  þinn. 

229.  Hvernig  ber  oss  að   fara  með  eigur  vorar? 

Vjer  megum  eigi  sóa  þeim  með  ljettúð,  vjer  eig- 
um  heldur  að  halda  þeim  saman  með  sparsemi 
og  heiðarlegri  s  t  a  r  f  s  e  m  i,  og  ef  vjer 
þurfum  þess  með  þá  að  reyna  eínnig  að  auka  þær. 

230.  Hvað  bannar  Guð  oss  í  t  í  u  n  d  a  boðorðinu  ? 

í  t  i  u  n  d  a  boðorðinu  bannar  Guð  oss  að  g  i  r  n- 
a  s  t  að  ná  annara  eignum  á  óheiðarlegan  hátt. 

jirndin  er  rót  alls  ills."  (Tím.  I,  6,  io).  Frásögnin 
um   A  k  a  b   og  J  ú  d  a  s   sýnir   oss  það. 

F  á  t  æ  k  1  i  n  g  u  r  i  n  n  á  að  vera  ánægður  með  það,  sem 
hann  hefur  og  getur  unnið  sjer  inn  á  heiðarlegan  hátt. 
Það  er  honum  huggun,  að  hann  á  við  lík  kjör  að  búa  og 
Frelsari  vor,  sem  einnig  var  fátækur  og  taldi  þá  hamingju- 
sama,  er  elskuðu  f  átækt.  Þegar  hinn  ríki  er  i  ð  i  n  n  og 
sparsamur,  mun  Guð  einnig  styrkja  hann  til  þess, 
að   hafa  ofanaf   fyrir  sjer  á  heiðarlegan   hátt. 

Það  er  skylda  r  í  k  i  s  m  a  n  n  s  i  n  s,  að  styrkja  fátæk- 
linginn.    Vinni    hann   ekki   þetta   skylduverk   sitt,    sem    Guð 

7* 


17 

hefur  skipað  honum,  mun  hann  einhverju  sinni  fá  að  heyra 
hin  ströngu  orð  af  vörum  hins  eilífa  dómara :  ,Jeg  var 
hungraður  og  þú  gafst  mjer  ekki  mat,  jeg  var  þyrstur 
og  þú  gafst  mjer  ekki  að  drekka,"  o.  s.  frv.  (Matth.  25,  42.). 
Vinnuveitendum  ber  að  borga  verkamönnum  sín- 
um  sanngjörn  laun,  og  fara  vel  með  þá,  en  verkamenn 
eru  skyldir  til  að  leysa  starf  sitt  samviskusamlega  af  hendi. 

LÍFSREGLA.  Gef  hverjum  sitt  og  tak  aldrei  neitt 
frá  öðrum,  hve  lítið  sem  það  er  og  heldur  ekki  frá  for- 
eldrum  þínum.  Taktu  eftir  málsháttunum :  „Sá,  sem  byrj- 
ar  með  litlu,  endar  með  miklu."  „Illur  fengur  illa  forgeng- 
ur."  „Betra  er  lítið  með  rjettu  en  mikið  með  röngu."  (Orðs- 
kv.  16,  8.).  Varastu  að  vera  kræsinn,  skrautgjarn  og  sólg- 
inn  í  peningaspil,  því  að  þetta  leiðir  auðveldlega  til  óráð- 
vendni  og  þjófnaðar. 


Áttunda  boðorð  Guðs. 

,,Þú    skalt    eigi    ljúgvitni    bera    gegn 
náunga  þínu  m." 

231.  Hvað  bannar   Guð   oss   í  áttunda  boðorðinu? 

í  áttunda  boðorðinu  bannar  Guð  oss  að  bera  rang- 
an  vitnisburÖ  fyrir  rjettinum,  og  einnig  allar  aðr- 
ar  syndir  gegn  sannleikanum  eða  æ  r  u  n  á- 
u  ngan  s. 

Guð  er  sannleikurinn  sjálfur.  Sá  líkist  Guði,  sem  elskar 
sannleikann,  en  sá  líkist  djöflinum,  föður  lyginnar,  er  lýg- 
ur.  Þess  vegna  nefnir  heilög  ritning  þá  berum  orðum  börn 
djöfulsins,  er  ljúgvitni  báru  gegn  Nabob  (Kon.  III.  21,  13O- 
Hvað  myndi  af  því  leiða,  ef  vjer  mennirnir  gætum  ekki 
treyst  hver  öðrum? 

232.  Hvenær   ljúgum   vjer? 

Vjer  ljúgum,  þegar  vjer  segjum  ósatt  með  vitund 
og  vilja. 

Greint  er  á  milli  neyðarlygi  og  lygi  af  illvilja.  ennfremur 
á  milli  þess,  að  ljúga  í  gamni  og  að  ljúga  til  þess  að  veita 


78 

öðrum   lið.   En  ekkert  af   þessu  er   leyfilegt.   ,,Lygin   er 
manninum   til   svívirðinga  r."    ( Sír.  20,  26. ) . 

Að  h  r  æ  s  n  a  er  að  ljúga  í  athöfnum.  Farísearnir 
voru  hræsnarar,  vegna  þess  að  þeir  ljetust  vera  guðhræddir, 
en  voru  það  ekki. 

233.  Með  hvaða  syndum  hnekkjum  vjer  æru  náungans? 

Vjer  hnekkjum  æru  náungans, 

1.  þegar  vjer  að  ástæðulausu  getum  ills  til  um 
náunga  vorn,  (staðlaus  grunur,  illkvittinn 
dómur), 

2.  þegar  vjer,  án  þess  að  vera  neyddir  til,  gjör- 
um  kunna  dulda  bresti  náunga  vors  (ærumeio- 
andi  umtal), 

3.  þegar  vjer  ljúgum  þeim  löstum  á  náunga  vorn, 
er  hann  eigi  hefur,  eða  segjum  galla  hans  verri 
en  þeir  eru  (bakbit  og  álygi). 

Heilög  ritning  segir  um  þetta :  „D  æmið  ekki,  svo 
þjer  verðið  ekki  d  æ  m  d  i  r."  (Matth.  7,  1.).  „Gort 
mannorð  er  dýrmætara  en  mikill  auður."  (Orðskv.  22,  1.). 
„Hinn  bakmálgi  líkist  slöngunni,  sem  stingur  í  laumi.'" 
(Prjed.   10,  11.). 

Skylt  ærumeiðandi  umtali  er  það,  að  bera  þ  v  æ  1 1  i  n  g. 
Það  er  innifalið  í  því,  að  vjer,  í  illum  tilgangi,  segjum  ein- 
hverjum  frá  því,  er  aðrir  hafa  þvaðrað  um  hann.  „Sög- 
vísir  menn  og  falsmunnar  eru  bölvaðir,  því  þeir  vekja  úlfúð 
alstaðar."   (Sír.  28,   15.). 

234,  Hvað  ber  oss  að  gjöra,  þegar  vjer  höfum  bak- 
talað   náunga  vorn? 

Ef  vjer  höfum  baktalað  náunga  vorn,  annaöhvort 
með  því  að  ljúga  lýtum  upp  á  hann,  eða  með  því. 
að  segja  galla  hans  verri  en  þeir  eru,  ber  oss  að 
afturkalla  það,  er  sagt  hefur  verið  og  bæta  honum 
skaðann  að  fullu. 

Ef  vjer  höfum,  án  þess  að  vera  til  þess  neyddir,  gjört 
bera  leynda  galla  náungans,  þá  ber  oss  að  svo  miklu  leyti 
sem  vjer  getum,  að  afsaka  hann,  eða  að  veita  honum  við- 
reisn  á  annan  leyfilegan  hátt. 

LÍFSREGLA.  Talaðu  aldrei  illa  um  náunga  þinn,  og 
hlýddu  helst  ekki  á  slíka  orðræðu.  „Byrgðu  eyra  þitt  þyrn- 


79 

um  og  hlustaðu  ekki  á  illmælgi"  (Sír.  28,  28.).  „Norðan- 
vindurinn  rekur  burt  regnið,  og  alvarlegt  andlit  illmálgar 
tungur"  (Orðskv.  25,  23.).  „Verði  einhverjum  ekki  á  í  orði, 
þá  er  hann  fullkominn  maður,  fær  um  að  stýra  öllum 
líkama  sínum"    (Jak.  3,  2.). 

Fimm  boðorð  kirkjunnar. 

*235.   Hver  hefur  veitt  kirkjunni  heimild  til  þess  ao' 
setja  boðorð? 

Kristur  hefur  sjálfur  veitt  kirkjunni  heimild  til  þess 
að  setja  boðorð. 

Kirkjunni  ber  í  stað  Krists,  að  leiða  hina  trúuðu  og 
stjórna  þeim.  (Sjá  sp.  113).  Þess  vegna  hefur  kirkjan  einnig 
heimild  til  þess,  að  setja  boðorð  og  gæta  þess  að  þau  sjeu 
haldin,  og  sömuleiðis  til  þess,  að  refsa  þeim,  er  brjóta  þau. 
Þetta  sjest  ljóslega  á  því,  er  Kristur  sagði  við  postulana : 
„Hvað  þjer  bindið  á  jörðu,  skal  einnig  vera  bundið  á  himn- 
ura."    (Matth.   18,   18.). 

Helstu  refsingar  kirkjunnar  eru  þær,  að  hún 
setur  menn  út  af  sakramentum  og  synjar  kirkjulegrar  greftr- 
unar,  eða  rekur  menn  úr  kirkjunni.    (Kirkjubann). 

*236.    Er  það  ströng  skylda  að  hlýða  öllum  boðorðum 
kirkjunnar? 

Já,  það  er  ströng  skylda  aö  hlýða  öllum  boðorð- 
um  kirkjunnar. 

Þess  vegna  verður  hver  sá  sekur  um  dauðasynd,  er  með 
vitund  og  vilja  brýtur  boðorð  kirkjunnar  í  áríðandi  málefni. 

LÍFSREGLA.  Sýndu  að  þú  sjert  gott  barn  heilagr- 
ar  móður  vorrar,  kirkjunnar,  með  því  að  hlýða  boðorðun: 
liennar,  því  Kristur  segir :  „Hver  sem  ekki  hlýðir  kirkj- 
unni,  hann  sje  í  augum  þínum  eins  og  heiðingi  og  toll- 
heimtumaður."    (Matth.    18,   17.). 

Fyrsta  og  annað  boðorð 
kirkjunnar. 

„Þ ú  s  k  a 1 1  h  a 1 d  a  h  e 1 g a  lögskipaöa 
h  e  1  g  i  d  a  g  a.    Þ  ú    s  k  a  1 1    h  1  ý  ð  a    h  e  i  1  a  g  r  i 


So 


m  e  s  s  u   m  e  ð   g  u  ð  r  æ  k  n  i   á   ö  1 1  u  m   s  u  n  n  u- 
dögum    og   hátíðisdögu  m." 


237.  Hvernig  eigum  vjer  að  halda  helgar  lögskipaðar 
hátíðir  ? 

Lögskipaðar  hátíðir  eigum  vjer  að  halda  helgar  á 
sama  hátt  og  sunnudaginn. 

(Sjá  kirkjuárið,  bls.  XXI  og  þriðja  boðorð  Guðs,  bls.  64.). 

238.  H  v  e  r  er  skyldugur  til  að  vera  viðstaddur  hei- 
laga  messufórn  á  sunnudögum  og  hátíðisdögum? 

Sjerhver  kaþólskur  kristinn  maður  er,  frá  þvi  að 
hann  er  sjö  ára,  skyldur  til  þess  að  vera  viðstadd- 
ur  heilaga  messufórn  á  sunnudögum  og  hátíðisdög- 
um,  nema  því  að  eins,  að  honum  sje  veitt  undan- 
þága  frá  þvi  af  mikilvægum  ástæðum. 

Slíkar  ástæður  eru  t.  d.  veikindi,  hjúkrunarstörf,  of  löng 
leið  til  kirkjunnar,  mikið  fjárhagslegt  tap. 

239.  Hver  syndgar  gegn  öðru  boðorði  kirkjunnar? 

Sá   s  y  n  d  g  a  r   gegn   öðru   boðorÖi   kirkjunnar, 

1.  sem  á  nefndum  dögum  vanrækir  messuna  at 
sjálfsdáðum, 

2.  sem  af  ásettu  ráði  hlýðir  eigi  messunni  með 
guðrækni. 

„Drottinn  er  í  sínu  heilaga  musteri.  Öll  jörðin  veri  hljóð 
fyrir   honum."    (Hab.   2,   20.). 

LÍFSREGLA.  Taktu  innilegan  þátt  í  öllum  hátíðum 
kírkjuársins.  Á  þann  hátt  fylgist  þú  árlega  með  lífi  Krists 
og  heilagrar  móður  hans,  en  það  hlýtur  að  verða  til  mikillar 
blessunar  fyrir  þig.  Á  sunnudögum  og  hátíðisdögum  skak 
'pú  vera  viðstaddur  heilaga  messufórn  með  sömu  guðrækni 
sem  hefðir  þú  staðið  undir  krossi  Jesú  ásamt  Maríu  og 
jóhannesi.  Reyndu  á  þennan  hátt  að  opna  hjarta  þitt  fyrir 
náð  þeirri,  er  fylgir  krossfestingu  Jesú.  En  varastu  að 
fylgja  óvinum  Jesú,  er  smánuðu  hann  einmitt  á  meðan  hann 
fórnaði  sjer  fyrir  þá. 


8i 


Þriðja  boðorð  kirkjunnar. 

.,Þú     skalt     fasta     langaföstu,     imbru- 

d  a  g  a"    o  g    aðrar     lögföstur     og    varna 

við    kjöti    á    kjötföstudögum 

(a  b  s  t  i  n  e  n  s  d  ö  g  u  m) . 

*240.   Hvers  ber  að  gæta  þá  daga,  sem  fastað  er? 

Þá  daga,  sem  fastað  er,  má  maður  einungis  eta  sig 
mettan  e  i  n  u  sinni  á  dag,  auk  þess,  er  leyf ilegt 
að  neyta  dálítils  aÖ  morgninum  og  sömuleiðis  að 
kvöldinu. 

Guðfræðingarnir  nefna  sem  svarar  12  kvintum  (60 
grömm)  að  morgninum,  og  nær  l/2  pundi  (250  grömm)  að 
kvöldinu. 

Þegar  fastað  er,  mega  þeir  er  fasta,  að  eins  neyta  kjöts 
einu  sinni  að   deginum,  sem  sje  við  aðalmáltíðina. 

*241.   Hvaða   dagar   eru   lögskipaðir    föstudagar? 

LögskipaSir  föstudagar  eru, 

1.  f  jörutíu  daga  fastan  (langa- 
fasta),  þ.  e.  allir  dagarnir  frá  öskudegi  til 
miðdegis  aÖfangadags  páska,  aö  undanskildum 
sunnudögunum, 

2.  imbrudaga  r,  þ.  e.  miövikudagur,  föstu- 
dagur  og  laug-ardagur  um  árstiðaskifti. 

3.  aöfangadagur  vissra  hátíða. 

242.      Hver  er  skyldur  til  þess  að  fasta  þessa  daga? 

Skyldur  til  þess  aö  fasta  þessa  daga  er  sjerhver 
kaþólskur  maður,  sem  náÖ  hefur  2  1  árs  aldri,  og 
til  sextugs  aldurs,  nema  því  aö  eins,  að  veitt 
sje  undanþága  af   mikilvægri  ástæöu. 

Undanþegnir  föstu  eru :  1.  Veikir  menn  og  þeir,  sem  em 
á  bata  vegi  eftir  sjúkdóm,  og  ellihrumir;  2.  allir  þeir,  setn 
hafa  erfiða  vinnu  á  hendi,  og  þeir,  sem  fasta  myndi  hindra 
í  aö  inna  af  hendi  köllunarverk  þeirra. 


$2 


Sá,  sem  er  í  efa  um  það  hvort  fasta  beri  eða  ekki,  á  að 
leita  upplýsinga  um  það   hjá   skriftaföður   sínum. 

243.  Hvers  ber  að  gæta  á  kjötföstudögum? 

A  kjötföstudcgum  má  ekki  neyta  neins  konar  kjöt- 

metis. 

Kjötföstudagar  eru  einnig  nefndir  ..abstinensdagar".  ,,Ab- 
stinens"  þýðir  bindindi.  Hjer  á  landi  eru  kjötföstudagar 
bessir :  Allir  föstudagar  á  árinu,  öskudagurinn,  imbrudag- 
arnir,  aðfangadagar  nokkurra  stórhátíða  og  laugardagar  á 
íöstunni. 

244.  Hver  er   skyldur  til  kjötföstu? 

Skyldur  til  kjötföstu  er  hver  kaþólskur  maður,  sem 

er  fullra  s  j  ö  ára  að   aldri,  nema  því   að   eins  aö 

honum  hafi  verið  veitt  undanþága  af  gildum  ástæð- 

um. 

Ástæður,  sem  veita  undanþágu  frá  kjötföstu,  eru  t.  d. 
veikindi  og  mikil   fátækt. 

245.  í  hvaða  tilgangi   býður  kirkjan   föstur  og  kjöt- 
f  östur  ? 

Kirkjan  býður  föstur  og  kjötföstur: 

í.  Til  þess,  að  vjer  förum  að  dæmi  Krists  og  dýr- 
linganna, 

2.  til  þess,  að  gefa  oss  tækifæri  til  þess  aö  bæta 
fyrir  syndir  vorar, 

3.  til  þess,  að  vjer  fáum  æfingu  í  því,  að  afneita 
sjálfum  oss. 

„Hver  sem  vill  fylgja  mjer,  afneiti  sjálfum  sjer,  taki 
sinn  kross  á  sig,  og  fylgi  mjer  eftir."  (Matth.  16,  24.). 
,,Bæn  með  föstu  og  ölmusugjörð  er  betri  en  að  leggja  guli 
í   sjóð."    (Tob.    12,   8.). 

Að  því  er  föstur  og  kjótföstur  snertir,  er  fylgt 
rcglum  þeim,  er  fyrirskipaðar  eru  í  biskupsdæmi  því  eða 
postullegu  vikariati,   sem   dvalið  er  í. 

LÍFSREGLA.  Lát  þjer  ekki  í  Ijettti  rúmi  liggja 
boðið  um  föstur  og  kjötföstur.  Guð  er  strangur  í  þess.i 
efni.  Mundu  eftir  bo?Si  því,  er  hann  gaf  vorum  fyrstu  for- 
eldrum,  og  líttu  til  öldungsins  Eleasar  og  fyrirdæmis  hinna 
hugprúðu  Makkabea  bræðra. 


83 

Fjórða  og  fimmta  boðorð 
kirkjunnar. 

„Þ  ú  skalt  skrifta  syndir  þínar  fyrir 
rjettmætum  presti,  aö  minsta  kosti 
einu  sinni  á  ári.  —  Þú  skalt  a  8  minsta 
kosti  einu  sinni  á  á  r  i,  sem  sje  um 
páskana,  meðtaka  heilagt  altaris- 
sakramenti     í     sóknarkirkju     þinn  i." 

246.  Eigum  vjer  a'ð  láta  oss  nægja  það,  að  skrifta  og 
ganga   til   Guðs   borðs   einu   sinni   á  ári? 

Nei,  kirkjan  óskar  þess  innilega,  aö  vjer  skriftum 
oft  og  göngum  oft  til  Guðs  borðs. 

Á  fyrstu  dögum  kristninnar  meðtóku  krístnir  menn  hei- 
lagt  altarissakramenti  í  hvert  skifti,  sem  þeir  hlýddu  hei- 
lagri  messu. 

Hver  sá,  sem  er  í  náðarástandi,  og  hefur  í  hyggju  að 
þóknast  Guði  og  vinna  sál  sinni  gagn  með  heilögu  sakra- 
menti,  hefur  leyfi  til  þess,  að  meðtaka  d  a  g  1  e  g  a  heilagt 
altarissakramenti. 

247.  Hvar   eigum   vjer  að   meðtaka  heilaga  p  á  s  k  a- 
kommunion? 

Vjer  eigum,  ef  því  verður  við  komiö,  að  meötaka 
heilaga  páskakommunion  i  sóknarkirkju 
vorri.  Sje  það  ekki  hægt,  ber  oss  aö  tilkynna  sókn- 
arpresti,  aÖ  páskaskyldan  sje  uppfyllt  í  annari 
kirkju. 

L  í  F  S  R  E  G  L  A.  Skrif  taðu  og  meðtaktu  heilagt  altaris - 
sakramenti  svo  oft,  sem  skriftafaðir  þinn  leyfir  þjer  það. 
Frelsarinn  hefur  með  hinum  kvalafulla  dauða  sínum  opn- 
að  þjer  þessar  náðaruppsprettur.  Það  getur  ekki  verið  til 
of  mikils  mælst,  að  þú  komir  oft  að  njóta  þeirra. 


Þau  fimm  boðorð  er  nú  hafa  veriö  nefnd,  eru 
aðalboðor'ö  kirkjunnar,  en  auk  þeirra  hefur 
kirkjan  sett  ö  n  n  u  r  boðorð,  og  eru  menn  skyld- 


84 

ir  til  þess  að  hlýðnast  þeim,  að  viðlagðri  stórsynd. 
Aí  þessum  boðorðum  má  nefna: 

i .  A  ð  gjalda  tillag  sitt  til  prests  og 
k  i  r  k  j  u, 

2.  aÖ    vera    eigi    meölimur    í    bönnu?- 
u  m  f  j  e  1  ö  g  u  m, 

3.  a  ð   lesa   eigi   siðspillandi   bækur. 

Að  því  er  f  y  r  s  t  a  atriðið  snertir,  þá  er  það  auð- 
sætt,  að  tilvera  og  útbreiðsla  kirkjunnar  er  svo  al- 
gjörlega  undir  því  komin,  að  meðlimir  hennar  styrki 
hana  með  fjárframlögum,  að  gjöri  þeir  það  ekki, 
væri  ekki  hægt  að  byggja  neina  kirkju,  halda  guðs- 
þjónustur,  nje  hafa  presta. 

Auk  þessa  hefur  Guð  sjálfur  mælt  svo  fyrir. 
Þegar  Kristur  sendi  postulana  af  stað,  sendi  hann 
þá  án  allra  fjármuna,  en  sagði  við  þá :  ,,Verður  er 
verkamaÖurinn  launanna"  (Lúk.  10,  7.).  Og  hl.  Páll 
postuli  skrifar :  „Vitiö  þjer  ekki,  að  þeir,  sem  vinna 
í  helgidóminum,  lifa  af  þvi,  sem  kemur  úr  helgi- 
dóminum  og  þeir,  sem  altarinu  þjóna,  taka  hlut 
meS  því?  Eins  hefur  Drottinn  tilskipað,  að  þeir, 
sem  náðarlærdómínn  1)oða,  skuli  lifa  af  náðarlær- 
dóminum."  (Kor.  I.  9,  13.   14.). 

Sá,  sem  ekki  fullnægir  þessari  skyldu,  þótt  hann  hafi 
efni  á  því,  fær  ekki  aflausn.  Safnaðarmeðlimir  eru  auk  þess 
skyldir  að  styrkja  s  k  ó  1  a  n  a,  vegna  þess,  að  trúin  getur 
ekki  þrifist  án  kristilegra  skóla. 

Styrk  þú  eftir  mætti  kirkjuna,  skólann  og  prestana  með 
fjárframlögum.  Vertu  eigi  sinkur  gagnvart  Guði  og  kirkj- 
unni,  því  að  það  er  hin  syndsamlegasta  níska.  Vertu  ekki 
í  kirkjunni  á  annara  kostnað.  Gjörir  þú  eigi  skyldu  þína  í 
þessu,  þá  hindrar  þú  að  guðsþjónustan  sje  haldin,  að  svo 
miklu  leyti,  sem  til  þinna  kasta  kemur. 

Hvað  annað  atriðið  snertir  skal  þess  getið, 
acS  eftirfarandi   f  jelög  eru  bönnuð   af  kirkjunni : 
1.  Þau  fjelög  er  samblástur  gjöra  gegn  yfirstjórn 
kirkju  og  rikis ; 


85 

2.  þau  fjelög,  er  binda  mefrlimi  sína  loforði  um 
skilyrðislausa  hlýðni  og  þagmælsku ; 

3.  þau   fjelög,   er  hafa   sina  eigin  guðsþjónustu. 
sem  ekki  hefur  verið  viðurkend  af  kirkjunni. 

Meða!  leynifjelaga  þeirra,  er  kirkjan  hefur  bannaÖ,  eru  : 
Frímúrarar,  Oddfellows,  og  Good-Templars.  Varastu  því 
að  gjörast  meðlimur  í  nokkru  slíku  fjelagi,  því  að  þá  ert 
þú  ekki  lengur  kaþólskur,  og  getur  ekki,  á  meðan  þú  ert 
meðlimur  slíks  fjelags  fengið  hin  heilögu  sakramenti  á 
dauðastund  þinni,  nje  heldur  getur  þú  eftir  dauðan  fengið 
kirkjulega  greftrun.  í  stað  þessara  fjelaga  skalt  þú  heldur 
ganga  í  eitt  eða  fleiri  af  vorum  góðu  kaþólsku  fjelögum. 
það  getur  orðið  þjer  til  mikils  gagns   og  nytsemdar. 


oðorðabrot  eða  synd. 

1.    Synd  í  raun  rjettri. 

248.  Hvenær   drýgjum   vjer   synd? 

Vjer  drýgjum  synd,  þegar  vjer  með  vitund  og  vilja 
brjótum  eitthvert  af  boðorðum  Guðs. 

Sá,  er  vinnur  gegn  kirkjunni,  foreldrum  sínum  eða  öðr- 
um  yfirmönnum,  brýtur  með  því  eitt  af  boðorðum  G  u  ð  s, 
sem  sje  fjórða  boðorðið. 

249.  Á  hve  margskonar  hátt  getum  vjer  syndgað? 

Vjer  getum  syndgaÖ, 

1.  með  vondum  hugsunum,  löngunum  eöa  gjörð- 
um, 

2.  með  því  að  vanrækja  að  gjöra  eitthvað  gott. 
sem  oss  er  skylt  að  gjöra. 

250.  Eru  allar   syndir  jafn-stórar? 

Nei,  til  eru  stórsyndir  (dauðasyndir),  og 
s  m  á  s  y  n  d  i  r,  sem  einnig  eru  nefndar  fyrirgefan- 
legar  syndir  eöa  breyskleikasyndir  (hversdags- 
syndir). 


86 


Kristur   líkir   sumum   syndum   við   flísar,   en   öðrum   við 
bjálka.   (Matth.  7,  3)- 

251*      Hvers    vegna   eru   stórsyndirnar   einnig   nefndar 
dau  ðasyndir? 

Stórsyndirnar  eru  einnig  nefndar  dauðasynd- 
i  r  vegna  þess,  að  þær  svifta  sálina  yfirnáttúrlegu 
lífi.  Það  er  hinni  helgandi  náð. 

Um  þann,  er  lifir  í  dauðsyndinni  eru  orð  ritningarinnar : 
lifir  að  nafninu,  en  ert  dauður."    (Opb.  3,   1.). 

252.  Er  auðveldara  að  fá  fyrirgefninu  á  s  m  á  s  y  n  d- 
um   en   dauðasyndum? 

Það  er  auðveldara  að  fá  fyrirgefningu  á  s  m  á- 
s  y  n  d  u  m  en  dauðasyndum,  af  því,  að  smásyndir 
er  hægt  að  fá  fyrirgefnar  án  skrifta,  en  þó  ekki  án 
iðrunar. 

253.  Hvenær  drýgjum  vjer  dauðasynd? 

Vjer  drýgjum  dauðasynd,  þegar  vjer  með  vit- 
und  og  vilja  brjótum  boðorð  Guðs  í  mikilsvarðandi 
málefni. 

254.  Hvenær   drýgjum   vjer   s  m  á  s  y  n  d  ? 

Vjer  drýgjum  s  m  á  s  y  n  d, 

1.  þegar  vjer  brjótum  boðorð  Guðs  í  málefni,  er 
eigi  skiftir  miklu, 

2.  þegar  vjer  brjótum  boðorð  Guðs  i  mikilsverðu 
málefni,  en  gjörum  það  eigi  með  fullri  vitund 
og  vilja. 

255.  Hvers   vec:na   ber   oss   að    forðast   dauðasyndina 
fremur  öllu  öðru? 

Oss  ber  að  forðast  dauðasyndina  fremur  öllu  öðru, 
vegna  þess,  að  hún  er, 

1.  hið  mesta  ranglæti,  er  vjer  getum  beitt  gagn- 
vart  Guði, 

2.  hin  mesta  ógæfa,  er  vjer  getum  ratað  i. 


«7 

256.      Hvers  vegna  er  dauðasyndin  hið  mesta  ranglæti, 
er  vjer  getum  beitt  gagnvart  Guði? 

Dauðasyndin  er  hið  mesta  ranglæti,  er  vjer  getum 
beitt  gagnvart  Guði,  vegna  þess,  að  með  henni, 
i.  sýnum  vjer  Guði  fyrirlitningu,  æðsta  Drottni 
vorum  og  ástríkum  Föður, 

2.  særum  vjer  Jesúm,  almildan  Frelsara  vorn, 

3.  rekum  vjer  Heilagan  Anda,  vin  vorn  og  leið- 
toga,  úr  hjarta  voru. 

Þessa  þrefalda  brots  gegn  Guði  er  getið  í  heilagri  ritn- 
ingu.  Þar  segir  svo : 

1.  Heyrið  þjer  himnar,  og  hlusta  þú  jörð,  því  að  Drott- 
inn  talar :  „Jeg  hef  fóstrað  syni  og  haf ið  þá  hátt,  og 
þeir   hafa   óvirt   mig."    (Jes.    1,   2.). 

2.  ,,Þeir  krossfesta  fyrir  sitt  leyti  Guðs  Son  af  nýju  og 
hafa   hann  að   spotti."    (Hebr.   6,  6.). 

3.  „Vitið  þjer  ekki,  að  þjer  eruð  Guðs  musteri,  og  að 
Guðs  Andi  býr  í  yður."    (Kor.   I.  3,   16.). 

257.  Hvers  vegna  er  dauðasyndin  hin  mesta  ógæfa,  er 
vjer  getum   ratað   í? 

Dauðasyndin  er  hin  mesta  ógæfa,   er  vjer  getum 
ratað  í, 

1.  vegna  þess,  að  hún  sviftir  oss  hinni  helgandi 
náð,  vináttunni  við  Guð,  og  öllum  launum  á 
himnum  fyrir  góðverk  vor, 

2.  vegna  þess,  að  hún  veldur  oss  samviskubits, 
margvíslegra  refsinga  hjer  í  heimi,  og  að  lok- 
um  eilifrar  glötunar. 

,,Allir  þeir,  er  synd  drýgja,  eru  óvinir  sálar  sinnar."  (Tol). 

12,   10.). 

Vjer  getum  best  sjeð,  hve  miklu  böli  og  býsnum  jafnvel 
ein  einasta  dauðasynd  getur  valdið,  með  því  aö 
athuga  afleiðingarnar  af  synd  englanna  og  syndafalli 
vorra   fyrstu   foreldra. 

258.  Hvers  vegna  ber  oss  einnig  sterklega  að  varast 
að   drýgja   smásyndir? 

Oss  ber  einnig  sterklega  að  varast  að  drýgja  s  m  á- 
s  y  n  d  i  r, 


88 

1.  vegna  þess,  að  vjer  særum  Guð  með  þeim,  og 
bökum  oss  refsingu  hans, 

2.  vegna  þess,   að   þær  eru   orsök  þess,  að  vjer 
verðum  minni  náðar  aðnjótandi  frá  Guði, 

3.  vegna  þess,  að  þær  leiða  oss  smátt  og  smátt 
til  stærri  synda. 

LÍFSREGLA.  ..Sonur  minn.  haf  þú  Guð  alla  daga 
fyrir  augum  þjer,  forðast  þú,  að  vera  nokkurn  tíma  sam- 
þykkur  í  nokkurri  synd."  (Tob.  4,  6.).  „Ef  vjer  syndgum 
af  ásettu  ráði  ....  er  óttalegur  dómur  í  vændum."  (Hebr. 
10,  26.   27.). 

2.    Nokkrar  syndir  sjerstaks  eðlis. 

259.      Hverjar   eru   höfuðsyndirnar   sjö? 

Höfuðsyndirnar  sjö  eru :  1.  drambsemi, 
2.  ágirnd,  3.  óskirlifi,  4.  öfund,  5.  óhóf  í  mat  og 
drykk,  6.  reiði,  7.  leti. 

Þær  eru  nefndar  höfuðsyndir.  vegna  þess,  að  hver 
þcirra  verður  löngum  orsök  og  undirrót  annara 
synda. 

*260.   Hvenær  verðum  vjer  sekir  um  drambsemi? 

Vjer  verðum  sekir  um  drambsemi,  þegar  vjer 
höfum  of  mikið  álit  á  oss  sjálfum,  en  gefum  eigi 
Guði  þá  vegsemd  er  honum  ber,  eða  fyrirlitum  ná- 
unga  vorn. 

Gagnstæð  dygð  er  a  u  ð  m  ý  k  t  i  n.  Drambsemi  og  auð- 
mýkt  lýsir  Jesús  í  dæmisögunni  um  fariseann  og  toliheimtu- 
manninn. 

„Drambserni  er  Guði  og  mönnum  hvimleið.  Hún  er  rót 
allra  s\-nda."  (Sír.  10,  7.  15.).  ,,Guð  stendur  gegn  drambsöm- 
um,  en  auðmjúkum  veitir  hann  náð."    (Jak.  4,  6.). 

*261.   Hvenær   verður   vjer    sekir   um   ágirnd? 

\'jer  verðum  sekir  um  á  g  i  r  n  d,  þegar  vjer  höf- 
um  hugann  fastan  við  fjármuni,  og  erum  harð- 
brjósta  við  þá,  sem  bágstaddir  eru. 


89 

Gagnstæð  dygð  er  gjafmildi.  —  Júdas  var  ágjarn, 
Tobias  var  aftur  á  móti  gjafmildur. 

„Ekkert  er  heimskulegra  en  fjegirnin,  sá  hefur  að  lok- 
um  sál  sína  á  boðstólum,  sem  fjegjarn  er."   (Sír.  10,  10.). 

Að  því,  er  óskírlífi  snertir,  sjá  6ta  og  gda  boðorð 
Guðs. 

*262.   Hvenær    verðum     vjer     sekir    um    öfund    og 
m  e  i  n  f  ý  s  i  ? 

Vjer  verðum  sekir  um  ö  f  u  n  d,  þegar  vjer  hryggj- 
umst  yfir  því,  að  náunga  vorum  vegnar  vel,  og  um 
m  e  i  n  f  ý  s  i  þegar  vjer  gleðjumst  yfir  því,  að  hon- 
um  vegnar  illa. 

Gagnstæð  dygð  er  g  ó  ð  v  i  1  d.  —  Kain  og  bræður  Jósefs 
voru   öfundsjúkir.  Abraham   sýndi   Lot  góðvild. 

„Fyrir  öfund  djöfuisins  er  dauðinn  kominn  í  heiminn,  og 
þeir,  sem  hans  eru,  feta  í  fótspor  hans."  (Vísd.  2,  24.  25.). 

*263.    Hvenær  verðum  vjer  sekir  um  óhóf  í  mat  og 
drykk? 

Vjer  verðum  sekir  um  ó  h  ó  f  i  mat  og  drykk,  þeg- 
ar  vjer  etum  og  drekkum  með  græðgi,  eða  neyt- 
um  of  mikils. 

Gagnstæð  dygð  er  hófsemi.  —  Ríki  maðurinn  var 
óhófsamur,  en   Daníel  og  vinir  hans  hófsamir.  ^ 

„Margir  hafa  sig  til  dauða  etið,  en  sá,  sem  hóflega  etur 
lifir  því  lengur."    (Sír.  37,  34.). 

Sá  gjörir  sjálfan  sig  verri  en  skynlausar  skepnur,  er  eigi 
kann  sjer  hóf,  auk  þess  leiðir  hann  oft  eymd  og  örbyrgð 
yfir  sig  og  f jölskyldu  sína.  —  Verst  er  ofnautn  áfengra 
drykkja,   drykkjumenn   bæta   sjaldan   ráð   sitt. 

*264.  Hvenær  verðum   vjer  sekir  um  reiði? 

Vjer  verðum  sekir  um  reiði  þegar  vjer  erum 
uppstökkir  og  bráöir  og  látum  leiðast  til  hefnda. 

Gagnstæð  dygð  er  gæflyndi.  —  í  reiði  sinni  hugðist 
lísaú  að  drepa  bróður  sinn.  Davíð  var  aftur  á  móti  hóg- 
vær,  jafnvel  þegar  Sál  sat  um  líf  hans. 

*265.    Hvenær  verðum   vjer   sekir  um   leti? 


90 

Vjer  verðum  sekir  um  leti  þegar  vjer  forðumst 
áreynslu  og  erfiði,   og  vanrækjum   skyldur   vorai . 

Guð  vill  að  allir  menn  vinni  og  gjöri  gagn,  hann  krefst 
þess  af  ö  1 1  u  m,  einnig  þeim,  sem  ríkir  eru.  Til  þess  hefur 
hann  gefið  afl  og  atgervi.  „Ef  einhver  vill  ekki  vinna,  á 
hann  heldur  ekki  mat  að  fá."  (Þess.  II.  3,  10.).  ,.Far  þú 
til  maursins,  letingi,  skoða  háttu  hans  og  verð  hygginn." 
(Orðskv.  6,  6.).  „Maðurinn  er  fæddur  til  vinnunnar  eins 
og  fuglinn  til   flugsins."    (Job.   5,  7.). 

Um  hálfvelgju  í  starfinu  fyrir  Guð  sinn,  segir 
Drottinn  sjálfur:  „Betra  væri,  að  þú  værir  annaðhvort 
kaldur  eða  heitur,  en  af  því  að  þú  ert  nú  hálfvolgur,  hvorki 
heitur  nje  kaldur,  mun  jeg  skirpa  þjer  út  af  munni  mín- 
um."    (Opb.  3,   15.   16.).  Gagnstæð   dygð   er  kostgæfni. 

Lati  þjónninn,  sem  nefndur  er  í  guðspjallinu,  gróf  talentu 
sína  í  jörðu  og  slæptist,  en  hl.  Páll  postuli  gat  aftur  á  móti 
sagt  það  með  fullri  vissu,  að  sjer  hefði  orðið  meira  ágengt 
en  nokkrum  hinna  postulanna. 

Sex  syndirnar  gegn  Heilögum  Anda  eru 
þessar : 

1.  Að  dirfast  af  ásettu  ráði,  að  brjóta  boðorð  Guðs  í  von 
um   fyrirgefningu    (Samtíðarmenn   Nóa), 

2.  að  efast  um  náð   Guðs    (Júdas), 

3.  að    berjast    gegn    viðurkendum    kristnum    sannindum 
(Farisearnir), 

4.  að  öfunda  aðra  af  náð  Guðs   (Kain), 

5.  að  vera  forhertur  gegn  gagnlegum  áminningum  (Heró- 
des), 

6.  að    þverskallast    við   áminningum,    iðrunarlaust   og   af 
ásettu  ráði   (Farao). 

Þessar  syndir  eru  nefndar  syndir  gegn  Heilög- 
um  A  n  d  a,  vegna  þess,  að  þeir,  sem  þær  drýgja,  þrjósk- 
act  gegn  náð  Heilags  Anda  á  sjerstakan  hátt,  og  er  því 
mjög  torvelt   fyrir  þá  að   bæta  ráð   sitt. 

Nokkrar  mjög  miklar  syndir  eru  nefndar  h  i  m  i  n  h  r  ó  p- 
1  e  g  a  r  s  y  n  d  i  r,  vegna  þess  að  svo  þykir,  sem  þær  í  glæp- 
semi  rinni  hrópi  á  hefnd  Drottins,  svo  hræðilegar  eru  þær. 
Til  slíkra  synda  teljast:  Áformað  morð,  að  kúga  fátæka, 
ekkjur  og  munaðarlaus  börn,  að  halda  verðskulduðum 
vinnulaunum.  (Mós.  I.  4,  10;  II.  22,  22;  Sír.  35,  17 — 19). 
(Jak.  5,  4-). 

Til  eru  einnig  syndir,  sem  nefndar  eru  annarlegar, 
þannig  lagaðar,  að  vjer  verðum  samsekir  um  syndir  ann- 
ara.  Þær  geta  verið  fólgnar  í  því  að  vjer  hælum  öðrum 
fyrir  syndir  þeirra,  hvetjum  menn  til  þess  að  syndga,  eða 

8 


9i 

hjálpum  þeim  til  þess ;  einnig  í  því,  að  foreldrar  eða  yfir- 
menn  átelja  eigi  eða  refsa  fyrir  yfirsjónir  og  syndir  barna 
sinna  eða  undirmanna. 

Heródias  var  sök  í  morði  Jóhannesar  skírara.  Sál  var  sam- 
sekur,  þegar  Stefán  var  grýttur.  Heli  var  samsekur  í  synd- 
um  þeim,  er  synir  hans  drýgðu. 

LÍFSREGLA.  Reyndu  umfram  alt  að  þekkja  a  ð  a  1- 
g  a  1 1  a  þinn.  Því,  nær  allir  gallar  þínir  eiga  rót  sína  að 
rekja  til  hans.  Ef  þjer  tekst  að  sigrast  á  aðalgalla  þínum, 
þá  hefur  þú  rifið  aðra  galla  þína  upp  með  rótum.  Því  skalt 
þú  berjast  við  aðalgalla  þinn  og  reyna  að  sigra  hann. 
Ákveð  á  hverjum  morgni  að  vilja  berjast  gegn  honum,  og 
rannsaka  samvisku  þína  á  hverju  kvöldi  í  því  tilliti.  Þá 
munt  þú  áreiðanlega  að  lokum  vinna  sigur  á  honum. 

3.    Freistingarnar  og  samviskan. 

266.  Hvaðan  koma  f reistingarnar  ? 

Freistingarnar  koma : 

i.  Frá  illum  tilhneigingum  vorum, 

2.  frá  hinu  illa  umhverfis  oss, 

3.  frá  erfðafjanda  vorum,  djöflinum. 

K  a  i  n  leiddist  til  syndar  af  illum  tilhneigingum  sínum, 
guðhræddir  afkomendur  Sets  af  hinum  illa 
heimi  umhverfis  þá.  Eva  af  djöflinum.  Guð  leyfir  að  vor 
sje  freistað,  til  þess  að  halda  oss  í  auðmýkt  og  til  þess,  að 
gefa  oss  tækifæri  til  að  auka  verðleika  vora. 

267.  Hvenær  verður  freistingin  að  synd? 

Freistingin  verður  að  synd  á  því  augnabliki,  sem 
vjer  látum  undan  henni. 

Fyrst  er  hugsunin  um  hið  illa,  því  næst  ósjáltráð  og 
hálfnauðug  ánægja  af  því  og  loks  samþykkjum 
vjer  það  að  fullu. 

268.  Hvað  eigum  vjer  að  gjöra  til  þess  að  geta  sigrað 
freistinguna? 

Til  þess  að  geta  sigrað  freistinguna,  verðum  vjer 
að  b  i  ð  j  a  og  v  e  i  t  a  h  e  n  n  i  mótstööu  f  r  á 
u  p  p  h  a  f  i. 


92 

Hl.  Jakob  postuli  sagði :  „Standið  í  móti  djöflinum,  þá 
mun   hann   flýja  yður."    (Jak.  4,  7.). 

Freistingunum  má  líkja  við  neista  frá  helvíti,  er 
falla  á  brúðkaupsklæði  sálarinnar.  Vjer  verðum  að  hrista 
þá  burtu  þegar  í  stað. 

Sjerstök  hjálparmeðul  til  þess  að  sigra 
freistingarnar  eru  þessi:  Að  forðast  tækifæri  ti! 
syndar,  að  ákalla  Jesúm  og  Maríu  mey,  að  signa  sig,  að 
minnast  nærveru  Guðs  og  hugsa  um  hin  fjögur  endaloka- 
atriði  manna   (sjá  sp.  184). 

Guð  varar  vorn  innra  mann  við  syndinni  með  r  ö  d  d 
s  a  m  v  i  s  k  u  n  n  a  r. 

*269.   Hvað    segir    Guð    oss    með    rödd    samvisk- 
u  n  n  a  r  ? 

Með  rödd  samviskunnar  segir  Guð  oss  hvað  rjett 
sje  og  hvað  rangt  í  hegðun  vorri. 

Áður  en  vjer  gjorum  nokkuð,  hvetur  samviskan  oss  ril 
þess  að  gjöra  það,  sem  gott  er,  og  forðast  það,  sem  ilt 
er.  Eftir  athöfnina  samþykkir  samviskan  hana,  ef  hún  er 
góð  (góð  samviska),  en  ásakar  oss,  ef  athöfnin  er  vond 
(vond   samviska.    samviskubit). 

í  samviskunni  talar  Guð  til  vor  með  aðstoð  s  k  y  n  s  e  m- 
innar,  trúarinnar  og  náðarinnar.  Trúin  og  náð- 
in  segja  oss  aldrei  rangt,  en  skynsemin,  sem  er  sljó  vegna 
erfðasyndarinnar,  misskilur  eða  misþýðir  stundum  innri 
rödd  Guðs,  og  því  vill  það  til,  að  samviskan  k  e  m  s  t  a  ð 
skakkri   niðurstöðu. 

Sá.  er  ekki  hlýðir  rödd  samviskunnar,  sekkur  smámsaman 
niður  til  stærri  og  stærri  synda,  og  að  lokum  til  hinna 
verstu   lasta. 

Júdas  byrjaði  með  ágirnd,  þvínæst  drógst  hann  smátt  og 
smátt  niður  til  stærri  synda,  þjófnaðar,  vantrúar,  svikræð- 
is  og  að   lokum  til  sjálfsmorðs  í  örvæntingu. 

LÍFSREGLA.  Vertu  ætíð  fús  að  hlýða  rödd  sam- 
viskunnar,  en  hlýddu  aldrei  rödd  freistarans.  Sá  er  gjörir 
það,  líkist  fiskinum,  sem  bítur  á  öngulinn.  í  stað  agnsins, 
sem  freistaði  hans,  hrepti  hann  einungis  kvalir  og  beiskan 
dauða. 


93 


Góðverkin. 

270.  Er  það  nóg  að   forðast  syndina? 

Nei,  vjer  eigum  einnig  að  vinna  góðverk,  því  Krist- 
ur  scgir :  ,,Hvert  það  trje,  sem  ekki  ber  góðan 
ávöxt,  skal  verða  upphöggvið  og  i  eld  kastað.4' 
(Matth.  7,  19.). 

Fyrst  og  fremst  eigum  vjer  að  inna  þau  góðverk  af 
hendi,  sem  oss  eru  fyrirskipuð  í  boðorðum  Guðs  og 
kirkjunnar,  og  einnig  þau,  er  teljast  til  köllunar 
vorrar   hjer   í   lífinu. 

Meðal  þeirra  góðverka,  er  oss  ber  að  gjöra,  nefnir  heilög 
ritning  sjerstaklega  bæn  föstu  og  ölmusugjörð, 
en  þar  undir  telst  hverskonar  guðræknisstarfsemi,  sjálfs- 
afneitun  og  miskunnarverk.  ,.Bæn  með  föstu  og  ölmusugjörð 
er  betri  en   að   leggja  gull  í   sjóð."    (Tob.    12,   8.). 

271.  Hvers  ber  oss  einkum  að  gæta,  þegar  vjer  vinn- 
um   góðverk  ? 

Þegar  vjer  vinnum  góðverk,  ber  oss  einkum  að  gæta 
þess.  að  gjöra  það  i  náðarástandi  og  í  góðu  skyni. 

272.  Hvaða    laun    ávinnum    vjer    oss    með    góð- 
verkum,   er  vjer  gjörum   í  náðarástandi? 

Með  góðverkum,  er  vjer  gjörum  í  náðarástandi, 
ávinnum  vjer  oss, 

1.  meiri  náð  i  þessu  lifi,     ' 

2.  meiri  umbun  i  himnaríki. 

1.  ,,Sjerhverjum  þeim,  er  hefur.  honum  mun  gefið 
verða,   svo  að   hann  hafi  gnægð."    (Matth.  25,  29.). 

2.  „Verið  glaðir  og  fagnið,  því  laun  yðar  eru  mikil  a 
himnum."    (Matth.   5.    12.). 

Auk  þess  fáum  vjer  einnig  uppgjöf  stundlegra 
r  e  f  s  i  n  g  a  með  því  að  vinna  góðverk,  þess  vegna  getum 
vjer  einnig  unnið  sálunum  í  hreinsunareldinum  gagn  með 
þeim. 

273.  Hvaða  gildi   hafa   þau   góðverk,  er  vjer  vinnum 
í   dauðasyndar-ástandi? 


94 

Þau  góðverk,  er  vjer  vinnum  í  dauðasyndar-ástandi 
veita  oss  aö  vísu  engin  laun  í  himnaríki,  en  þau  eru 
oss  mikils  virði  til  þess  að  öðlast  náð  til  aftur- 
hvarfs,  stundleg  laun,  eða  uppgjöf  stundlegra 
syndarefsinga. 

Daníel  sagði  við  Nebúkadnesar :  „Losa  þig  við  syndir 
þínar  með  ölmusugjöfum  og  við  misgjörðir  þínar  með  líkn- 
semi  við  aumingja,  þá  mun  hann  (Guð)  ef  til  vill  fyrir- 
gefa    þjer    syndir    þínar."    (Dan.    4,   2J.). 

íbúar  Niniveborgar  hlutu  þá  líkn,  vegna  þess  að 
þeir  iðruðust,  að  Guð  eyðilagði  ekki  borg  þeirra,  eins  og 
hann  hafði  hótað  að  gjöra. 

274.  Hvernig  getur  maður  í  fáum  orðum  vakið  g  ó  ð- 
an  ásetning? 

„A  1 1  D  r  o  1 1  n  i  t  i  1  dýrðar!"  eða  :  ,  J  e  s  ú  s 
minn,  alt   þín  vegn  a." 

Góður  ásetningur  kemur  því  til  leiðar  að  jafnvel 
smáverk  verða  mikils  virði.  Það  sjáum  vjer  af  því,  að 
Jesús  hrósaði  fátæku  ekkjunni,  sem  kastaði  smápening 
í  gjafastokk  musterisins  (Mark.  12,  43.).  Og  með  því,  að 
hann  fullvissaði  um  það,  að  sá,  sem  af  kærleik  til  hans  gæii 
lærrveinum  hans  svaladrykk,  skyldi  eigi  missa  launanna 
(Mark.  9,  40.).  Aftur  á  móti  tapa  jafnvel  mikil  góðverk 
gildi  sínu,  þegar  þau  eru  ekki  unnin  með  Guð  fyrir  aug- 
um,  heldur  til  þess  að  fá  h  ó  1  eða  1  a  u  n  af  mönnum. 
Því  Jesús  segir  um  Fariseana  :  „Þeir  hafa  þegar  meðtekið 
laun   sín."    (Matth.  6,  2.   5.). 

275,  Hvenær  eigum  vjer  að  vekja  hjá  oss  góðan  ásetn- 
ing? 

Vjer  eigum  að  vekja  hjá  oss  góöan  ásetning  hvern 

morgun,  og  endurnýja  hann  oft  á  dag. 

LÍFSREGLA.  Góðverk  þín  eru  auðæfi  þau,  sem  þú 
safnar  þjer  til  eilífðarinnar.  N  ú  er  tíminn  til  að  s  á,  upp- 
skeran  er  í  eilífðinni.  Ver  því  ötull  að  sá  hjer  í 
tímanum,  svo  að  þú  uppskerir  mikla  sælu  í  eilífðinni.  Bið 
þú  oft  og  rækilega  um  náðargjöf  þolgæðis,  svo 
að  þú  getir  staðið  stöðugur  í  hinu  góða  til  síðustu  stund- 
ar.  Alt  er  undir  þessari  náð  komið,  því  Kristur  segir :  „Sá, 
er  stöðugur  stendur  til  enda,  mun  hólpinn  verða."  (Matth. 
10,  22.).  „Vertu  trúr  alt  til  dauðans,  þá  mun  jeg  gefa  þjer 
kórónu  lífsins."    (Opb.  2,   10.). 


95 


Krisíileg  dygð  og  full- 
komnun. 

276.  Eigum  vjer  að  láta  oss  nægja,  að  vinna  þau  góð- 
verk,   sem   oss   er   b  o  ð  i  ð  að  vinna  ? 

Nei,  oss  ber  einnig  að  vinna  önnur  góðverk  a  f 
f  r  j  á  1  s  u  m  v  i  1  j  a,  og  keppa  að  því,  að  taka 
daglega   framförum  í  dygð   og  fullkomnun. 

Heilög  ritning  segir :  „Sá  rjettláti  haldi  áfram  í  rjettlætinu, 
sá  heilagi   haldi   áfram   í  heilagleikanum    (Opinb.   22,    11). 

Ekkert  gleður  vorn  himneska  föður  meir  og  ekkert  er 
oss  til  meiri  blessunar  en  það,  að  keppa  eftir  dygðugu  líf- 
erni.  Ef  vjer  getum  það  ekki,  er  sáluhjálp  vorri  hætta  búin. 

277.  í    hverju   er   kristileg   dygð    fólgin ? 

K  r  i  s  t  i  1  e  g  d  y  g  ð  er  fólgin  í  því,  að  vjer 
gjörum  stöðugt  það,   sem  Guði  er  þóknanlegt. 

Kristileg  dygð  er  í  eðli  sínu  yfirnáttúrleg  (sjá  sp. 
46).  Þess  vegna  getum  vjer  eigi  tileinkað  oss  hana,  nema 
því  að  eins  að  Guð  gef i  oss  sjerstaka  hæfileika 
til  þess.  í  skírninni  eru  þessir  hæfileikar  lagðir  í  sál  vora 
eins  og  himneskt  fræ.  Oss  ber  að  rækja  þá  vel,  svo  að  þeir 
geti  vaxið  og  dafnað,  þ.  e.  vjer  eigum  að  temja  oss 
dygðina. 

Kristilegum  dygðum  er  skif t  í  guðdómlegar  dygð- 
ir   og   siðferðisdygðir. 

278.  Hverjar     eru     guðdómlegu      dygðirnar 
þrjár  ? 

Guðdómlegu  dygðirnar  þrjár  eru :  Trú, 
von  og  kærleikur.    (Sjá  sp.   165 — 173). 

*279.  Hvenær  eigum  vjer  að  vekja  í  oss  guðdómlegu 
dygðirnar? 

Yjer  eigum  oft  að  vekja  í  oss  guðdómlegu  dygð- 
irnar,  en  einkum 

1.  í  morgun-  og  kveldbænum  vorum, 


96 

2.  við  freistingar  gegn  dygðum  þessum, 

3.  í  lífsháska  og  á  dauðastundu  vorri. 

*280.    Hverjar     af     siðferðisdygðunum     eru     höfuð- 
dygðirnar   fjórar? 

í  I  ö  f  u  ð  d  y  g  ð  i  r  11  a  r  f  j  ó  r  a  r  eru  :  1 .  hyggindi. 
2.   rjettlæti,   3.   hófsemi,  4.   staðfesta. 

H  y  g  g  i  n  n  er  sá,  er  miðar  alt  við  hið  sanna  takmark 
lífsins,  hina  eilífu  sælu,  og  kann  að  velja  hin  rjettu  meðul 
til  þess  að  ná  því  takmarki ;  r  j  e  1 1 1  á  t  u  r  er  sá,  er  læt- 
ur  hvern  og  einn  ná  því,  er  honum  ber.  H  ó  f  s  a  mu  r 
er  sá,  er  stjórnar  girndum  sínum.  Staðfastur  er  sá, 
er  eigi  lætur  hræða  sig  af  rjettri  leið  með  erfiðleikum  og 
oísóknum.   hverjar  sem  þær  eru. 

Hl.  P  á  1 1  var  hygginn,  er  hann  hóf  mál  sitt  fyrir  Aþenu- 
mönnum  með  því  að  tala  um  altarið,  sem  þeir  höfðu  ,,handa 
hinum  óþekta  Guði".  Tobías  var  rjettlátur,  þar  eð 
liann  var  hræddur  um  að  hann  tæki  annara  eign.  D  a  n  í  e  I 
og  v  i  n  i  r  h  a  n  s  voru  hófsamir.  Makkabeabræð- 
u  r  n  i  r  voru   staðfastir. 

Dygðir  þessar  eru  nef  ndar  h  ö  f  u  ð  d  y  g  ð  i  r,  vegna 
þess,   að   þær   fela  í  sjer   allar  aðrar   siðíerðisdygðir. 

281.      Hverjar  aðrar  dygðir  eigum  vjer  sjer  í  lagi  að 
temja  oss? 

Auk  höfuðdygðanna  eigum  vjer  sjer  í  lagi  að  temja 
oss  þær  dygðir,  sem  Kristur  hefur  kent  oss  í  átta 
farsældum. 

Farsældirnar  átta  eru  þessar : 

1.  Sælir  eru   fátækir  í  anda,  því  að  þeirra  er  himnaríki. 
(Lasarus). 

2.  Sælir  eru  hógværir,  því  þeir  munu  landið  erfa.    (Davíð 
gagnvart  Sál). 

3.  Sælir  eru  syrgjendur,  því  þeir  munu  huggaðir  verða. 
(Magdalena  við  gröf   Drottins). 

.    Sælir  eru  þeir,  sem  hungrar  og  þyrstii  eftir  rjettlætinu, 
því  að  þeir  munu  saddir  verða.    (Nikódemus). 

5.  Sælir  eru  miskunnsamir,  því  að  þeim  mun  miskunnað 
verða.    (Tobías). 

6.  Sælir   eru   hjartahreinir,   því  að   þeir  munu   Guð    sjá. 
(Hl.  Agnes,  21.  jan.). 

7.  Sælir  eru  friðflytjendur,  því  að  þeir  munu  Guðs  synir 
kallaðir  verða.    (Abraham  gegn  Lot). 


97 

8.    Sælir  eru  þeir,  sem  ofsóttir  verða  fyrir  rjettlætis  sakir, 

því  að   þeirra   er   himnaríki.    (Hl.  postularnir,    Matth. 

5,  3—io). 

Heimurinn  hvetur  oss  til  þess  að  gjöra  það,  sem  þessu 

er  gagnstætt.  Þess  vegna  verðum  vjer  einmitt  að  temja  oss 

þessar  dygðir  og  sýna  með  því,  hvort  vjer  fylgjum  Kristi 

eða  heiminum. 

*282_.   Hver   meðul   eigum   vjer   að  nota,   til  þess   að 
taka    framförum   í   dygð? 

Til  þess  að  taka  framförum  í  dygð,  eigum  vjer 
að  vera : 

i.  Bænræknir,  hlusta  með  fúsu  geði  á  Guðs  orð 
og  meðtaka  oft  heilög  sakramenti, 

2.  afneita  sjálfum  oss  með  staðfestu, 

3.  inna  af  hendi  dagsverk  vort  með  samviskusemi, 
góðum  vilja  og  í  náðarástandi. 

1.  Um  hina  fyrstu  kristnu  menn  segir  svo  í  postulasög- 
unni :  ,.Þeir  hjeldu  sjer  stöðuglega  við  kenningu  postulanna 
og  samfjelag  í  brotning  brauðsins  og  bænirnar."  (Ps. 
2,  42.). 

2.  Um  sjálfsafneitun  segir  Jesús :  ,,H  v  e  r  sem  vill 
fylgja  mjer,  afneiti  sjálfum  sjer,  taki  upp 
krossinn  daglega  og  fylgi  mjer  e  f  t  i  r."  (Lúk. 
9,  23). 

3.  Hl.  Páll  postuli  segir :  „Hvort  heldur  þjer  etið  eða 
drekkið,  eða  hvað  helst  þjer  gjörið,  gjörið  það  alt  Guði 
til  dýrðar."    (Kor.   I.    10,  31).    (Sjá  sp.  275). 

Sjá  leiðbeining  til  kristilegs  lífernis,  bls.  XXII.  Sjeu  fram- 
antalin  meðul  notuð  með  ástundun  og  stöðuglyndi,  þá  næsr 
fullkomnunin  að  lokum.  En  það  á  að  vera  takmark  hvers 
kristins  manns,  því  að  áminning  Frelsara  vors  nær  til  allra : 
„V  erið  fullkomnir,  eins  og  yðar  himneski 
Faðir    er    f  u  1 1  k  o  m  i  n  n."    (Matth.    5,    48). 

283.  Hvenær   er  kristinn   maður   f  u  1 1  k  o  m  i  n  n  ? 

Kristinn  maður  er  f  u  1 1  k  o  m  i  n  n,  þegar  k  æ  r- 
1  e  i  k  u  r  i  n  n  t  i  1  G  u  ð  s  stjórnar  öllum  athöfnuir 
hans. 

284.  Hvert     er     hið     dýrlegasta     d  æ  m  i    kristilegrar 

f  ullkomnunar  ? 


98 

Hið  dýrlegasta  d  æ  m  i  kristilegrar  fullkomnunar 
er  Jesús  Kristur  sjálfur. 

Þess   vegna  segir  hann  :   ..Viljir  þú  vera  fullkominn,  þá 

fylg  mjer."    (Matth.    19,   21).   Önnur   dæmi   um   full- 

komnun  eru  dýrlingarnir. 

*285.   Eru  þar  að  auki  til  s  j  e  r  s  t  ö  k  meðul  til  þess, 
að  ná   fullkomnun  ? 

Sjerstök  meðul  til  þess  að  ná  fullkomnun  eru  þ  r  j  ú 
svonefnd  evangelisk  heilræði,  þau 
eru  : 

1.  Fátækt  af  frjálsum  vilja, 

2.  æfilangt   h  r  e  i  n  1  í  f  i, 

3.  fullkomin  h  1  ý  ð  n  i  við  andlegan  yfirmann. 

Þeir,  sem  ganga  í  m  u  n  k  a  r  e  g  1  u  r  eða  k  1  a  u  s  t  u  r, 
skuldbinda  sig  með  heilögum  1  o  f  o  r  ð  u  m  til  þess,  að  lifa 
samkvæmt  þessum  þrem  evangelisku  heilræðum  og  til  þess 
að   leita   fullkomnunar  á  þennan   hátt. 

LÍFSREGLA.  í  hárri  elli  sagði  Davíð  við  Salómon 
son  sinn  :  ,,Sonur  minn  !  Þjóna  Guði  af  öllu  hjarta  og  með 
fúsu  geði,  því  að  hann  rannsakar  öll  hjörtu  og  þekkir  allar 
hugrenningar.  Ef  þú  leitar  hans,  munt  þú  finna  hann,  en 
ef  þú  yfirgefur  hann,  mun  hann  útskúfa  þjer  um  eilííð." 
(Kron.  I.  28,  9). 


99 


Þriðji  aðalhluti. 

eilög  sakramenti  og 
bænin. 


286.      Getum   vjer   a  f   e  i  g  i  n    r  a  m  1  e  i  k   haldið   boð- 
orðin,  eins  og  nauðsynlegt  er  til  sáluhjálpar? 

Nei,    af    eigin    ramleik    getum    vjer   ekki    haldið 
boðorðin  eins  og  nauðsynlegt  er  til  sáluhjálpar,  til, 
þess  þurfum  vjer  guðdómlega  náð. 

Náð  köllum  vjer  sjerhverja  innri,  yfirnáttúrlega  gjöí, 
sem  Guð  gefur  oss  til  sáluhjálpar. 

Kristur  hefir  áunnið  oss  alla  náð,  en  Heilagur  Andi 
veitir  oss  hana,  ef  vjer  biðjum  af  hreinu  hjarta  og  með- 
tökum  heilög  sakramenti. 


Guðdómlega  náðin. 

287.      Hversu  margvísleg  er  guðdómlega  náðin? 

Guðdómlega  náðin  er  aðallega  tvenskonar : 
i.  Styrkjandi  náð, 
2.  helgandi  náð. 

Helgandi  náð  er  einnig  kölluð  náð   rjettlætingar 


í  n  n  a  r. 


1.     Styrkjandi  náðin. 

288.      Hvernig  hjálpar  styrkjandi  náðin  oss? 

Styrkjandi  náðin  skýrir  skynsemi  vora  svo  aö  hún 
getur  greint  sundur  gott  og  ilt,  og  hvetur  vilja  vorn 
til  þess,  að  forðast  hið  iila,  og  gjöra  þaö,  sem  gott  er. 


IOO 


Styrkjandi  náðina   fáum  vjer  á  ýmsan  hátt,  einkum  þó 
sem  i  n  n  r  i  h  v  a  t  n  i  n  g   f  rá  Heilögum   Anda. 


289.  Er   styrkjandi  náð   oss  nauðsynleg? 

Styrkjandi  náð  er  oss  svo  nauðsynleg,  að  án  henn- 
ar  getum  vjer  ekki  unnið  oss  neitt  til  sáluhjálpar, 

Kristur  segir  skírt  og  skorinort :  „Á  n  mín  megnið 
þjer  ekkert",  þ.  e.  án  minnar  náðar  getið  þjer  ekki 
gjört  hiö  minsta  yður  til  sáluhjálpar.  (Jóh.  15,  5).  Og 
hl.  Páll  segir :  ,,Það  er  Guð,  sem  kemur  því  til  leiðar  í 
yður,   bæði   að   þjer  viljið   og   framkvæmið.''    (Fil.   2,    13). 

290.  Ann   Guð  öllum  mönnum  náðar   sinnar? 

Guð  ann  öllum  mönnum  að  minsta  kosti  svo  mik- 
illar  náðar,  að  þeir  geti  orðið  sáluhólpnir. 

„Guð  vill  að  allir  verði  sáluhólpnir."    (Tím.  I.  2,  4.). 

Ef  vjer  þreytumst  aldrei  á  að  biðja  og  meðtökum  oft 
með  guðrækni  heilög  sakramenti,  þá  hljótum  vjer  þvílíka 
gnægð  náðar,  að  vjer  getum  ekki  einungis  orðið  sælir,  held- 
ur  einnig  orðið  aðnjótandi  mjög  mikillar  sælu  á  himnum. 

291.  Hvað  eigum  vjer  að  gjöra  til  þess,  að  náð  Guðs 
geti  áreiðanlega  gjört   oss   hólpna? 

Vjer  megum  ekki  veita  náð  Guðs  mótstöðu,  heldur 
vinna  dyggilega  með   henni. 

Hl.  Páll  postuli  skrifar :  „Vjer  áminnum  yður,  að  þjer 
eigi  þiggið  Guðs  náð  til  einkis."  (Kor.  II,  6.  1.).  Og  sálma- 
skáldið  segir  :  ,.í  dag,  er  þjer  heyrið  hans  raust,  forherðið 
ekki  hjörtu  yðar."    (Sálm.  94,  8). 

Ræningjunum  tveim,  er  krossfestir  voru  með  Jesú, 
var  boðin  náð  til  iðrunar.  Annar  þeirra  þáði  hana  og  varð 
hólpinn,  en   hinn   neitaði   og  glataðist. 

L  í  F  S  R  E  G  L  A.  Biddu  Guð  daglega  um  náð  hans. 
og  varastu  að  loka  hjarta  þínu  fyrir  honum.  Kristur  segir  : 
,.Sjá,  jeg  stend  við  dyrnar  og  kný  á  (styrkjandináð); 
ef  einhver  heyrir  raust  mína  og  lýkur  upp  dyrunum  (vinn- 
u  r  m  e  ð  n  á  ð  i  n  n  i)  ;  þá  mun  jeg  fara  inn  til  hans  (h  e  1  g- 
andináð)  og  H£yja_kveldverðar  með  honum  og  hann 
með  mjer."    (Opb.  '3,  20.). 


101 


2.     Helgandi  náðin. 

292.  Hvað    er   helgandi   náð? 

Helgandi  náð  er  innri  yfirnáttúrleg  gjöf,  er 
gjörir  oss  aö  börnum  Guös  og  erfingjum 
h  i  m  n  a  r  í  k  i  s. 

„Sjáið  hvílíkan  kærleik  Faðirinn  hefir 
oss  auðsýnt,  að  vjer  skulum  kallast  og 
vera  Guðs  b  ö  r  n."  (Jóh.  I,  3.  1.).  „En  ef  vjer  erum 
börn,  þá  erum  vjer  líka  erfingjar,  og  það  erfingjar  Guðs, 
en   samarfar   Krists."    (Róm.  8.   17.). 

Með  því  að  hin  helgandi  náð  gjörir  oss  að  börnum  Guðs 
og  erfingjum  himnaríkis,  getur  hún  ekki  verið  í  sálinni 
samtímis  dauðasyndinni ;  hún  eyðir  dauðasyndinni  eins  og 
Ijósið  eyðir  m^^rkrinu,  eða  eins  og  lífið,  sem  aftur  er  að 
glæðast,  rekur  dauðann  burtu.  Og  því  er  hún  einnig  nefnd 
h  i  ð  y  f  i  r  n  á  1 1  ú  r  1  e  g  a  1  í  f  s  á  1  a  r  i'n  n  a  r.  Auk  þess 
veiíir  hún  sálinni  himneska  fegurð,  og  gjörir  hana 
1  í  k  a  G  u  ð  i ;  því  nef  nir  Kristur  hana  einnig  brúðkaups- 
k  1  æ  ð  i,  og  segir,  að  enginn  fái  inngöngu  að  hinu  himneska 
brúðkaupi  án   slíkra  klæða."    (Matth.  22). 

293.  Hvar  meðtökum  vjer   fyrst  helgandi  náð? 

Helgandi  náð  meðtökum  vjer  fyrst  í  heilögu  skirn- 
arsakramenti. 

Heilagur  Andi,  er  veitir  oss  helgandi  náð,  kemur  ásamt 
henni  í  sál  vora,  til  þess  að  taka  sjer  þar  bústað."  (Sjá 
sp.   100). 

294.  A    hvern    hátt   missum   vjer   hina   helgandi   náð? 

Vjer  missum  hina  helgandi  náö  meö  því,  að  drýgja 
dauðasynd. 

Þess  vegna  er  dauðasyndin  hin  mesta  ógæfa,  er  nokkur 
maður  getur  ratað  í. 

Missa   fjármuni  —  missa  nokkuð. 
Missa   æ  r  u  n  a   —   missa   m  i  k  i  ð. 
Missa  G  u  ð  —  missa  a  1 1. 

295.  Getum  vjer  aftur  öðlast  helgandi  náð,  þegar  vjer 
höfum   mist  hana? 


102 


Þegar  vjer  höfum  mist  hina  helgandi  náð,  getum 
vjer  aftur  öölast  hana, 

i.  með   skriftasakramentinu, 

2.  með  fullkominni  iðrun. 

Hafi  einhver  öðlast  aftur  helgandi  náð,  með  fullkominni 
iðrun,  ber  honum  þó  að  skrifta  dauðasyndirnar  þegar  því 
verður  við  komið.    (Sjá  sp.  361). 

*296.    Getum  vjer  aukið   hina  helgandi  náð? 

Vjer  getum  aukið  hina  helgandi  náð, 

1.  með  heilögum  sakramentum,  er  vjer  meðtök- 
um  i  náðarástandi, 

2.  með  sjerhverju  góðverki,  er  vjer  vinnum  í  náð -■ 
arástandi. 

LÍFSREGLA.  Helgandi  náð  er  hin  dýrlegasta  af 
öllnm  þeim  gjöfum,  sem  Guð  veitir  oss  hjer  í  lífinu.  Hún 
gjörir  oss  að  sönnum  Guðs  börnum,  veitir  oss  rjett  til  þess 
að  búa  hjá  honum  í  himnaríki  að  eilífu  og  njóta  fullsælu 
hans.  Forðastu  því  syndina,  til  þess  að  þú  missir  aldrei 
helgandi  náðina,  en  reyndu  að  auka  hana  með  því,  að  vinna 
góðverk. 


Heilög  sakramenti. 

297.  Hvað    er    sakramenti? 

Sakramenti  er  ytra  tákn,  sem  veitir  oss  helg- 
andi  og  styrkjandi  náð. 

298.  Hver  hefur   stofnað   sakramentin? 

Kristur  hefur  sjálfur  stofnað  sakramentin. 

Við  úthlutun  hinna  heilögu  sakramenta,  er  höfð  sýnileg 
athöfn,  sem  Kristur  hefir  sjálfur  sett,  og  einnig  helgisiðir, 
settir  af  kirkjunni.  Þeir  eiga  að  benda  oss  á  og  búa  oss 
undir  þá  náð,  sem  oss  er  veitt  í  sakramentunum  ;  ennfrem- 
ur  eiga  þeir  að  auka  lotningu  og  guðrækni  hinna  trúuðu. 

299.  Hve  mörg  sakramenti  hefur  Kristur  stofnað? 


103 

Kristur  hefur  stofnaö  sjö  sakramenti:  i. 
Skírn,  2,  biskupun,  3.  allra  helgasta  altarissakra- 
menti,  4.  skriftir,  5.  síðasta  smurning,  6.  prests- 
vígslu,  7.  hjónaband. 

300.  Hvernig   eigum   vjer   að    meðtaka   heilög    sakra- 
menti? 

Vjer  eigum  að  meðtaka  heilög  sakramenti  svo  sem 
v  e  r  S  u  g  t  er,  þ.  e.  eftir  nauösynlegan  undirbúning. 

Til  þess  að  geta  meðtekið  sakramenti  svo  sem  v  e  r  ð- 
ugt  er,  verðum  vjer  að  vera  í  náðarástandi.  Þetta 
er  þó  e  i  g  i  nauðsynlegt  að  því  er  snertir  skírnogskrifí- 
ir;  rjettur  undirbúningur  undir  þessi  sakramenti  er  inni- 
falinn  í   öðru.    (Sjá   sp.  354). 

301.  Hvaða    synd   verður    sá    sekur   um,   er   meðtekur 
sakramenti   óverðuglega? 

Sá,  er  meðtekur  sakramenti  óverðuglega 
verour  sekur  um  m  j  ö  g  m  i  k  1  a  s  y  n  d,  h  e  1  g  i- 
s  p  j  ö  1 1. 

LÍFSREGLA.  Heilögum  sakramentum  má  líkja  við 
himnesk  ker,  fylt  með  dýrmætu  blóði  Jesú  Krists.  Varastu 
því  að  lítilsvirða  þau,  eða  vanhelga  þau  með  því,  að  með- 
taka  bau  óverðuglega.  Bú  þig  ætíð  rækilega  undir  að  með- 
taka  hin  heilögu  sakramenti,  svo  að  þau  verði  þjer  náðar- 
lind  og  náðarlíf. 


Skírnin. 

302.  Hvað  gjörist  í   skírninni? 

í  skírninni  erum  vjer  leystir  frá  erfðasyndinni  og 
endurfæddir  sem  Guðs  börn. 

Þess  vegna  er  skírnin  einnig  kölluð  endurfæðingar- 
sakramenti. 

303.  Hvernig  er  skírnin  veitt? 


Sá,  er  skirir,  eys  vatni  á  höfuö'  þess,  er  skirður  er, 


104 

ogmælir  u  m  leið  þessi  orö:  „Jeg  skíri  þig 
i  nafm  Foöurms  og  Sonarins  og  hins  Heilaga  Anda." 

Þetta  nægir  við  skemri  skírn ;  við  hátíðlega  skírn  eru 
aftur  a  moti  ymsir  helgisiðir  (sjá  bls.  ..).  Til  lögmætrar 
sucirnar  þarf  emungis  venjulegt  vatn,  til  hátíðlegrar  skírnar 
þarf  sjerstaKt,  vigt  skírnarvatn. 

304.      Hvaða  náðaráhrif  hefur  skírnin? 
Skírnin  hefur  þessi  náðaráhrif : 

i.  Hún  afmáir  alla  synd  og  gefur  upp  öll  synda- 
gjóld, 

2.  hún  veitir  sálinni  yfirnáttúrlegt  líf  og  styrkj- 
andi  náö  til  þess  að  geta  varðveitt  það, 

3.  hún  gjörir  oss  kristna  og  setur  óafmáanlegt 
kristnimerki  á  sál  vora. 

Vm  þá,  sem  skírðir  eru,  segir  hl.  Páll  postuli:  „Þjer  eruð 
þvegnir,  he  gaðir  og  rjettlættir  í  nafni  Jesú  Krists  og  Anda 
Guðs   vors."    (Kor.   I.  6,   n). 

Enda  þótt  skírnin  afmái  erfðasyndina  og  veiti  uppgjöf 
allra  sy  n  dag  j  a  ld  a,  verða  þó  suraar  afleiðingar 
erfðasyndarinnar  eftir,  sem  sje,  tilhneigingin  til  þess,  sem 
m  er,  margar  og  miklar  þjáningar  og  óumflýjanlegur  dauði 
-n  þetta  er  ekki  framar  nein  hegning  á  hinn  skírða  mann' 
neldur  emungis  hjalparmeðul  handa  honum  til  þess  að  safna 
sjer  mein  yerðleikum  til  himnaríkis.  Skírnin  veitir  oss  nauð- 
synlega  náðaraðstoð   til   bess 

Með  því  að  sálin  fær  óafmáanlegt  auðkenni  í 
skirmnni,  verður  þetta  sakramenti  a  ð  e  i  n  s  e  i  n  u  s  i  n  n  i 
meðtekið.  Sama  mali  gegnir  um  biskupun  oeprests- 
V  1  g  s  1  u. 

305.  Af  hverju  sjáum  vjer  að  Kristur  hefur  stofnað 
skirnarsakramentið  ? 

Vjer  sjáum  að  Kristur  hefur  stofnað  skírnarsakra- 
mentið  a  skipun  þeirri,  er  hann  gaf  postulunum 
skommu  fynr  himnaför  sína :  „Fariö  og  kennið  öll- 
um  þjoðum  og  skírið  þær  í  nafni  Föðurins  og  Son- 
anns  og  hms  Heilaga  Anda".  (Matth.  28,  19.). 

306.  Hvers   vegna   er    skírnin    fyrst   af    sakrament- 
unum  ? 


105 

Skírnin  er  f  y  r  s  t  af  sakramentunum,  vegna  þess 
að  á  undan  skírninni  verður  ekkert  sakramenti  með 
tekið  á  lögmætan  hátt. 

Skírnin   er   auk  þess   nauðsynlegasta   sakramentið. 

307.  H  v  e  r  s    v  e  g  n  a    er     skírnin     nauðsynleg- 
a  s  t  a  sakramentið  ? 

Skírnin  er  nauðsynlegasta  sakramentiö 
vegna  þess,  að  enginn  getur  orðið  sáluhólpinn  án 
skirnar. 

Kristur  sagði  við  Nikódemus :  „Sannlega,  sannlega  segi 
jeg  þjer:  Ef  maðurinn  endurfæðist  ekki  af  vatni  og  Hei- 
lögum  Anda,  getur  hann  ekki  fengið  inngöngu  í  Guðs  ríki." 
(Jóh.  3.  5-). 

Einungis  bá.  er  eigi  er  hægt  að  koma  reglulegri  skírn  við, 
er  einnig  hægt  að  öð,last  sáluhjálp  fyrir  andlega  skírn 
eða  blóðskírn.  Andleg  skírn  er  algjör  iðrun,  því  að  í 
henni  er  innifalið  það  áform,  að  hlýða  Guðs  vilja  í  öllu 
einnig  að  því  leyti,  að  vilja  láta  skírast,  sje  það  ógjört  enn. 
Blóðskírn  er  píslarvættisdauði   sakir  Jesú  Krists. 

308.  Hver   getur   skírt   svo   að   gilt   sje? 

Sjerhver  maður  getur  skirt  svo  að  gilt  sje, 
þó  skal  að  eins  prestur  skíra,  ef  því  verður  við 
komið,  og  helst  sóknarpresturinn. 

*309.    Hverju  heitum  vjer   Guði  í   skírninni? 

í  skírninni  heitum  vjer  Guði  því, 

i.  að  vilja  forðast  synd  og  syndahættu,  og  lifa 

samkvæmt  Guðs  vilja, 
2.  að  standa  stöðugir  í  hinni  kaþólsku  trú  vorri. 

Guð  heitir  oss  aftur  á  móti  náð  og  eilífu  lífi.  Þessi  gagn- 
kvæmu  loforð   eru  nefnd  skírnarsáttmálinn. 

*310.    Hvers   er   að   gæta   um   skírnarvottana? 
Skírnarvottarnir  verða  foreldrar  barnsins  í 
andlegum  skilningi.  Þeir  játa  trúna  og  vinna  skírn- 
arheitið  fyrir  hönd  barnsins. 


ioó 

Skírnarvottarnir  skulu  vera  trúaðir  kaþólskir 
menn,  af  því  að  þeir  eiga  —  ef  þörf  gerist,  —  að  styðja 
að  kaþólsku  uppeldi  barnsins  og  kenslu  þess.  Þeir  mega 
ekki  giftast  guðbarni   sínu.    (Andlegar  tengdir). 


Helgisiðir  við  skírnina. 

i.     Á    undan    s  k  í  r  n  i  n  n  i. 

i.  Fyrst  er  barninu  gefið  nafn  einhvers  d  ý  r  1  i  n  g  s, 
sem  á  að  vera  verndari  þess  og  fyrirmynd.  2.  Presturinn 
a  n  d  a  r  því  næst  þrisvar  sinnum  á  barnið  og  á  það  að 
merkja,  að  hinn  illi  andi  skuli  nú  vikja  fyrir  Heilögum 
Anda;  þá  rjettir  hann  barninu  vígt  s  a  1 1,  en  það  er  ímynd 
kristilegrar  þekkingar.  3.  í  nafni  hins  þríeina  Guðs  skipar 
nú  presturinn  djöflinum  að  fara  leið  sína.  4.  Því  næst  er 
barnið  borið  fram  í  kirkjuna,  því  þar  á  það  hjereftir  að 
eiga  heimili.  5.  Presturinn  vætir  fingurinn  í  munnvatni 
sínu  og  gjörir  krossmark  á  eyrum  barnsins  og  nefi 
(Mark.  7.  33),  til  þess  að  tákna  að  skynsemi  barnsins  skuli 
opin  fyrir  hinum  eilífu  sannindum.  6.  Skírnarvottarnir 
vinna  s  k  í  r  n  a  r  h  e  i  t  i  ð.  7.  Barnið  er  s  m  u  r  t  með 
v  í  g  Ö  r  i  o  1  í  u  á  bringunni  og  milli  herðanna,  sem  táknar 
að  heilagt  skírnarsakramenti  gefi  þrótt  til  þess  að  sigra 
freistingarnar  og  bera  ok  Krists. 


2.     Á   eftir   skírninni. 

t.  Pre-turinn  smyr  hvirfil  barnsins  með  krismu; 
táknar  það,  að  barnið  sje  nú  kristnað,  og  að  sál  þess 
hafi  hlotið  náð  Heilags  Anda.  2.  Því  næst  rjettir  hann 
hinum  ?kírða  hvítt  klæði,  sem  er  ímynd  hinna  him- 
nesku  brúðkaupsklæða  sakleysisins,  sem  sálin  nú  hefur  verið 
færð  í.  og  logandi  kerti,  ímynd  trúarinnar  og  góð- 
verkanna.  sem  kristnir  menn  eiga  að  láta  lýsa  fyrir  öðrum 
mönnum."    (Matth.   5,   16). 

LÍFSREGLA.  Minstu  þess  oft,  hverju  þú  hefir 
heitið  Guði  í  skírn  þinni,  og  um  hvað  presturinn  áminti 
þig,  er  hann  rjetti  þjer  hið  hvíta  klæði  með  þessum  orðum  : 
„Tak  hjer  við  klæði  sakleysisins,  og  færðu 
það  hreint  fram  fyrir  dómstól  Drottins 
vors    Jesú    Krists,    svo    að    þú    megir    öðlast 

9 


107 

hið   eilífa   líf."   Endurnýjaðu   oft,   t.   d.   hvern   sunnu- 
dag,   skírnarsáttmála  þinn ! 


Biskupunin  eða  fermingin. 

311.  Hvað   giörist   í   biskupuninni? 

í  biskupuninni  er  sá,  er  skírður  hefur  verið,  styrkt- 
ur  af  Heilögum  Anda  og  sleginn  til  riddara  í  her 
Krists. 

„Ferming"  þýðir :   styrking. 

312.  Hvernig  er  biskupun   veitt? 

i.  Biskupinn  rjettír  hendur  sínar  út  yfir  þá,  sem 
eiga  að  biskupast,  og  ákallar  Heilagan  Anda 
að  koma  yfir  þá. 

2.  Því  næst  leggur  hann  höndina  yfir  hvern  e  i  n- 
s  t  a  k  a  n  o«f  smvr  hann  á  ennið  með  krismu,  um 

o  * 

leið  og  hann  segir :  ,  Jeg  merki  þig  krossmarki 
og  styrki  þig  með  krismu  hjálpræðisins,  í  nafni 
Föðurins  og  Sonarins  og  hins  Heilaga  Anda." 
Amen. 

3.  Að  lokum  gefur  hann  öllum  blessun  sína. 

Hinir  biskupuðu  mega  ekki  víkja  burtu,  fyr  en  biskup- 
inn   hefur  veitt  síðustu  blessun. 

K  r  i  s  m  a  sú,  er  biskupinn  vígir  á  skírdag,  er  búin  til 
úr  olívuolíu  og  balsami.  Olían  á  að  merkja  það,  að  hinn 
biskupaði  er  elfdur  til  bardaga  gegn  óvinum  hjálpræðisins, 
en  balsamið  á  að  merkja  það,  að  hann  fái  náð  til  þess 
að  vernda  sig  gegn  allri  spillingu  heimsins,  og  til  þess  að 
útbreiða  ilm   dygðarinnar   með   hreinu   líferni. 

Biskupinn  gjörir  krossmark  á  enni  hins  biskupaða ; 
með  því  skorar  hann  á  hann,  að  skammast  sín  aldrei  fyrir 
krossinn,  heldur  að  viðurkenna  djarft  og  hreint  trú  sína 
á  Jesúm  Krist,  hinn  krossfesta.  Oss  ber  að  taka  undir  með 
postulanum  :  , Jeg  fyrirverð  mig  ekki  fyrir  Krists  fagnaðar- 
erindi,  því  það  er  kraftur  Guðs  til  sáluhjálpar  sjerhverjum 
sem  trúir."    (Róm.   1.   16). 

Því  næst  lýstur  biskupinn  hinn  biskupaða  ljett  högg 


io8 


á  k  i  n  n  i  n  a,  sem  merkir,  að  hann  á  að  bera  með  þolin- 
mæði  allar  skapraunir  sakir  Jesú  Krists.  Orðin :  „F  r  i  ð- 
ur  sje  með  þje  r,"  er  biskupinn  segir  um  leið,  merkja 
þá  ósk  hans,  að  vjer,  með  því  að  berjast  fyrir  Kristi,  ná- 
um  sónnum   friði  að   lokum. 


*313.   Hver    náðaráhrif    hefur    biskupunin    í    för 
með  sjer? 

Biskupunin  veitir  oss  náð  Heilags  Anda  og  gefur 
oss  þor  og  þrek  til  þess  að  berjast  gegn  óvinum 
hjálpræðisins ;  ennfremur  hlýtur  sál  vor  óafmáan- 
legt  auðkenni  hermanna  Krists. 

Óvinir  hjálpræðis  vors  eru:  i.  Illar  fýsnir 
vorar,  2.  hin  illa  veröld,  3.  hinn  illi  óvinur.  (Sjá  sp.  266). 
Biskupunin  styrkir  oss  í  bardaganum  gegn  þeim  öllum,  en 
einkum  þó  gegn  hinni  illu  veröld,  sem  reynir  að  lokka 
oss  eða  hræða   frá  Kristi  og  hans   heilögu  kirkju. 

*314.   Hvað   segir  heilög  ritning  um  biskupunina? 

Heilög  ritning  skýrir  frá  því,  að  postularnir  hafi 
sjálfir  þegar  í  byrjun  veitt  hinum  trúuðu  biskupun. 
Þar  segir  svo :  „Þegar  postularnir  í  Jerúsalem 
heyrðu,  að  Samaría  hefði  meðtekið  Guðs  orð,  sendu 
þeir  Pjetur  og  Jóhannes  þangað.  Þeir  komu  og 
báðu  fyrir  þeim  trúuðu,  að  þeir  mættu  öðlast  Hei- 
lagan  Anda ;  því  að  hann  var  enn  ekki  kominn  yfir 
neinn  þeirra,  einungis  voru  þeir  skírðir  í  nafni 
Drottins  Jesú.  Postularnir  lögðu  þá  „h  e  n  d  u  r 
yfir  þá,  og  meðtóku  þeir  Heilagan 
Anda."  (Ps.  8.  14—17). 

Eftirmenn  postulanna,  biskuparnir,  hafa  ætíð  veitt  hinum 
trúuðu  þetta  heilaga  sakramenti  á  sama  hátt  og  postularnir 
gjörðu  það.  Af  því  er  það  auðsjeð,  að  biskupunin  er  sakra- 
menti,  stofnað  af  Kristi  sjálfum,  og  hefir  það  álit  alt  af 
ríkt  innan  kirkjunnar.  Ágústínus  helgi  segir  t.  d. 
að  biskupunin  sje  eigi  síður  heilög  en  skírnin,  og  kirkj  u- 
þingið  í  Trident  gefur  þessa  hátíðlegu  fyrirskip- 
un  :  „Ef  einhver  segir,  að  biskupunin  sje  eigi  víst  og  áreið- 
anlegt  sakramenti,  skal  hann  vera  útilokaður  frá  kirkjunni." 

9* 


109 

*315.    Hver  hefir  vald   til  þess   að   biskupa? 

í  raun  rjettri  geta  biskupar  einir  gjört  það 
og  þess  vegna  er  þetta  sakramenti  kallað  biskupun ; 
þó  getur  páfinn  einnig  veitt  presti  þetta  vald  í  sjer- 
stökum  tilfellum. 

*316.    Er  biskupun  nauðsynleg  oss  til  sáluhjálpar ? 

Biskupun  er  að  vísu  ekki  beinlínis  nauðsynleg  oss 
til  sáluhjálpar;  þó  verður  sá  sekur  um  synd,  sem 
af  kæruleysi  vanrækir  að  meðtaka  hana. 

*317.    Hvernig  eiga  þeir,  sem  verða  biskupaðir,  að  u  n  d- 
irbúa  sig  til  þess  að  taka  á  móti  biskupuninni ? 

Þeir,  sem  biskupast  eiga,  verða 

i.  að  koma  i  tæka  tíð  til  þess  að  njóta  undirbún- 
ings  leiðbeiningar  og  ber  þeim  að  hlýða 
á  hana  með  eftirtekt, 

2.  að  biðja  þess  oft  og  einlæglega,  að  mega  með- 
taka  náðargjafir  Heilags  Anda, 

3.  að  skrifta  með  guðrækni  og  meðtaka  altaris- 
sakramentið   áður  en  þeir  eru  biskupaðir. 

Eftir  biskupun  eiga  þeir, 

1.  að  þakka  Guði  af  öllu  hjarta  náðargjafir  þær,  sem 
þeir  hafa  þegið, 

2.  að  heita  honum  því,  að  lifa  og  deyja  sem  einbeittir 
hermenn   fyrir  málefni   Krists, 

3.  að  verja  því,  sem  eftir  er  dagsins,  í  guðrækilegum 
hugleiðingum. 

Við  biskupunina  eru  v  o  1 1  a  r  eins  og  við  skírnina,  eiga 
þeir  að  leiða  skjólstæðinga  sína  fram  til  biskupunar  og  að 
styrkja  þá  með  ráðum  og  dáð  síðar  í  lífinu  í  hinni  andlcgu 
baráttu  þeirra.  Hver  sá,  sem  biskupaður  er,  á  að  eins  að 
hafa  einn  vott,  skal  hann  vera  sama  kynferðis  og  hann. 
Votturinn  á  að  vera  skyldurækinn  kaþólskur  maður,  hafa 
sjálfur  verið  biskupaður  og  vera  af  æskuskeiði.  Votturinn 
leggur  hægri  hönd  á  hægri  öxl  skjólstæðings  síns,  meðan 
hann  er  biskupaður. 

LÍFSREGLA.  Gleymdu  því  aldrei,  að  með  því  að 
þú  ert  hermaður  Krists,  þá  er  það  skylda  þín  að  viður- 
kenna  trú  þína  á  hann  og  að  verja  hann  og  kenningu  hans 


110 

djarflega,  hvenær  sem  þjer  gefst  færi  til  þess.  Verðir  þú 
að  þola  svívirðingar  og  ofsóknir  hans  vegna,  skalt  þú  telja 
þjer  sæmd  að  því.  „Sælir  eru  þeir,  sem  fyrir  rjettlætisins 
sakir  ofsóktir  verða,  því  þeirra  er  himnaríki."  (Matth.  5,  10). 


AUrahelgasta  altarissakra- 
mentið. 

1.     Nærvera  Krists  í  allrahelgasta 
sakramenti. 

318.      Hvað  er  allrahelgasta  altarissakramentið  ? 

Allrahelgasta  altarissakramentið  er  sannur  líkami 
Krists  og  blóð  í  mynd  brauðs  og  víns.  (Sjá  sp.  321). 

Allrahelgasta  altarissakramentið  er  einnig  nefnt  „Euka- 
ristía",  hið  allra-helga^ta,  líkami  Krists,  heilög  hostía,  borð 
Drottins  og  veganestið  o.  fl. 

Að  ailrahelgasta  altarissakramentið  sje  sannur  líkami  Krísts 
og  blóð,  sjáum  vjer  af  orðum  Drottins,  bæði  þegar  hann 
gaf  fyrirheiti  um  þetta  sakramenti,  og  þegar  hann  stofn- 
aði  það. 

*319.    Hvernig  g  a  f  Jesús   f  y  r  i  r  h  e  i  t  um  allrahelg- 
asta  altarissakramentið  ? 

Daginn  eftir  hið  fyrsta  kraftaverk,  að  auka  brauð- 
in,  sagöi  Jesús  við  Gyðingana  :  „Þ  a  ð  b  r  a  u  ð, 
sem  jeg  mun  gefa  yður,  er  mitt  hold, 
heiminum  til  líf  s."  Þá  þráttuðu  Gyðingarn- 
ir  sin  á  milli  og  sögðu :  ,,Hvernig  getur  hann  gefið 
oss  hold  sitt  að  eta?"  En  Jesús  sagði  við  þá :  ,,Sann- 
lega,  sannlega  segi  jeg  yður :  ,,Ef  þjer  etið  ekki  hold 
Mannssonarins  og  drekkið  ekki  blóð  hans,  hafið 
þjer  ekki  lífið  í  yður.  Sá,  sem  etur  mitt  hold  og 
drekkur  mitt  blóð,  hefur  eilíft  líf  og  jeg  mun  upp- 
vekja   hann   á   efsta   degi ;   því   að   hold   mitt 


III 


er  sannarlega  fæða  o  g  blóö  mitt 
sannarlega  drykku  r."  ( Jóh.  6,  52 — 56) . 

320.  Hvernig  s  t  o  f  n  a  ð  i  Jesús  allrahelgasta  altaris- 
sakramentið  ? 

Eftir  hina  siðustu  kvöldmáltið  tók  Jesús  brauö, 
blessaði  það,  braut  það  og  gaf  postulum  sínum  og 
mælti :  „Takið  og  etið ;  þetta  er  minn  lik- 
ami,  sem  fyrir  y  ð  u  r  verður  útgefin  n." 
Síðan  tók  hann  kaleikinn,  blessaði  hann,  gaf  post- 
ulum  sínum  og  mælti :  „Drekkið  hjer  af  allir ;  þ  v  í 
þetta  er  mitt  b  1  ó  ð,  blóö  hins  nýja  sáttmála, 
sem  verður  úthelt  fyrir  yður  og  marga  til  fyrir- 
gefningar  syndanna.  —  Gjörið  þetta  i  mina  minn- 
ing."    (Matth.  26.  26 — 28;  Lúk.  22.   19.  20). 

321.  Hvað  gjörðist,  þegar  Jesús  hafði  mælt  þessi  orð 
yf ir  brauðinu  og  víninu :  „Þetta  er  minn  líkami 
og  þetta  er  mitt  blóð."? 

Þegar  Jesús  hafði  mælt  þessi  orð  yfir  brauðinu  og 
víninu  :  „Þetta  er  minn  likami,  —  þetta  er  mitt  blóð," 
breyttist  brauð  og  vín  í  sannan  likama  hans  og 
blóð ;  —  myndirnar  einar  voru   eftir. 

Með  m  y  n  d  brauðs  og  víns  er  átt  við  alt  það,  er  mað- 
ur  getur  orðið  vísari  um  þessa  hluti  með  aðstoð  skilningar- 
vitanna,  t.   d.  lögun  þeirra,  lit,  bragð,  lykt  o.   s.  frv. 

Cyrillus  hinn  helgi  í  Jerúsalem  ( dáinn  árið 
386)  kemst  rjettilega  að  orði,  er  hann  segir :  „Fyrst  Jesús 
segir  sjálfur:  „Þetta  er  líkami  m  i  n  n",  hver  getur 
þá  efast  um,  að  það  sje  satt?  Og  fyrst  hann  segir  skýrt 
og  skorinort :  „Þ  e  1 1  a  e  r  m  i  1 1  b  1  ó  ð",  hver  getur  þá 
efast  og  haldið,  að  þetta  sje  ef  til  vill  ekki  blóð  hans? 
Hann  breytti  forðum  vatni  í  vín,  hví  skyldum  vjer  þá 
ekki  trúa  orðum  hans,  er  hann  segir,  að  nú  ætli  hann  að 
breyta  víni  í  blóð  sitt?" 

Sömu  skoðun  hafa  hinir  kirkjufeðurnir,  og  gjörvöll 
k  i  r  k  j  a  n  hefur  frá  fyrstu  tímum  trúað  þessari  skíru  kenn- 
ingu  Jesú  Krists  um  návist  hans  í  allrahelgasta  altaris- 
sakramenti.  Þegar  því  mótmælendur  á  16.  öldinni  hófu  aðra 
kcnningu,  lýsti  kirkjuþingið  í  Trident  yfir  því,  að 
hver  sá,  er  ekki  tryði  návist  Krists  í  heilögu  altarissakra- 
menti,   skyldi  útilokaður   frá  kirkjunni. 


112 


322.  Hvert  vald  veitti  Jesús  postulum  sínum,  þegar 
hann  sagði  við  þá  :  „G  j  ö  r  i  ð  þ  e  1 1  a  í  m  í  n  a 
m  i  n  n  i  n  g  u"  ? 

Þegar  Jesús  sagði  við  postula  sína  :  „G  j  ö  r  i  ð 
þetta  í  mína  minning u",  gaf  hann  þeim 
vald  til  þess  að  gjöra  öldungis  hið  sama  og  það, 
er  hann  sjálfur  hafði  gjört,  sem  sje,  að  breyta  brauði 
og  vini  i  hans  heilaga  hold  og  blóð. 

323.  Hefur  þetta  vald  gengið  til  annara  frá  postul- 
unum? 

Já,  þetta  vald  hefur  gengið  frá  postulunum  til  allra 
þeirra,  er  framkvæma  prestsstarf  postulanna,  þ.  e. 
til  biskupanna  og  prestanna. 

324.  Hvenær  nota  prestarnir  og  biskuparnir  þetta  vald  ? 

Biskuparnir  og  prestarnir  nota  þetta  vald  við  g  j  ö  r- 
breytinguna  i  heilagri  messu,  þegar  þeir  mæla 
fram  Drottins  eigin  orð  yf ir  brauðinu  og  víninu : 
„Þetta  er  minn  líkami,  þetta  er  mitt  blóð." 

325.  Hvað  er  þá  á  altarinu  eftir  gjörbreytinguna? 

Eftir  gjörbreytinguna  er  hinn  sanni  líkami  og  blóð 
Jesú  Krists  á  altarinu ;  af  brauði  og  vini  eru  að 
eins  myndirnar  einar  eftir. 

Jesús  er  viðstaddur  í  heilögu  altarissakramenti  á  meðan 
myndir  brauðs  og  víns   eru   fyrir  hendi. 

Heilagt  altarissakramenti  er  geymt  í  c  i  b  o  r  í  i  n  u)  (host- 
íukeri),  sem  venjuíega  er  varðveitt  í  tabernaklinu.  Áð- 
ur  en  blessað  er  með  sakramentinu  er  það  sett  út  í  m  o  n  s- 
transinn.  Eilífa  ljósið,  sem  brennur  f rammi  fyrir 
tabernaklinu,   minnir   oss   á   stöðuga   nálægð    Frelsarans. 

326.  Á  hvern  hátt  er  Jesus  viðstaddur  í  heilögu 
altarissakramenti  ? 

Jesús  er  viðstaddur  1  i  f  a  n  d  i  og  dýrlegur  i  allra- 
helgasta  altarissakramenti. 


"3 

„Með  því  að  Kristur  er  upprisinn  frá  dauðum,  deyr  hann 
ekki  framar."   (Róm.  6.  9). 

Vegna  þess,  að  Jesús  Kristur  er  1  i  f  a  n  d  i  viðstaddur 
í  heilögu  altarissakramenti,  þá  er  hann  í  h  v  o  r  r  i  myndinn: 
sem  er,  h  e  i  1 1  og  ó  s  k  i  f  t  u  r,  með  holdi  og  blóði,  með 
líkama  og  sál,   með  guðdómi   og  manneðli. 

*327.    Skiftist    líkami    Krists,    þegar   presturinn   brýtur 
heilaga  hostíu? 

Nei,  þegar  presturinn  brýtur  heilaga  hostíu,  skiftir 
hann  einungis  myndbrauðsins.  Líkami  Krists 
er  heill  og  óskiftur  í  hverjum  einstökum  hluta  host- 
íunnar. 


328.      Hvernig   eigum   vjer  að   heiðra   Jesúm   í   hei- 
lögu  altarissakramenti? 

Vjer  eigum  að 

1.  tilbiðja  Jesúm  með  dýpstu  lotningu  i  allrahelg- 
asta  altarissakramenti, 

2.  þakka  honum  fyrir  hans  afar  mikla  kærleik 
til  vor, 

3.  biðja  með  öruggu  trausti  um  náö  hans. 

í  lotningarskyni  við  heilagt  altarissakramentihefur  kirkjar? 
stofnsett  dýradag,  hátíð  Jesú  hjarta,  hina  svonefndu  „ei- 
lífu   tilbeiðslu"   og  eukaristiska   fjelagið. 

LÍFSREGLA.  Minstu  þess  í  hvert  skifti,  sem  þú 
gengur  inn  í  kirkju,  að  Frelsarinn  býr  þar  vissulega.  Hann 
er  sá  lifandi  Guð,  sem  englarnir  skjálfa  fyrir  með 
lotningu,  varastu  því  að  sýna  hinn  minsta  skort  á  lotningu. 
—  En  jafnframt  þessu  er  hann  hinn  besti  vinur 
þ  i  n  n,  sá,  sem  af  kærleik  til  þín  dvelur  inni  í  tabernaklinu 
bæði  dag  og  nótt,  far  þú  þess  vegna  títt  í  kirkjuna  að  heim- 
sækja  hann  og  þakka  honum  fyrir  hinn  mikla  kærleik  hans. 
Hendur  hans  eru  fyltar  himneskum  auðæf- 
u  m,  sem  hann  óskar  svo  innilega  að  veita  þjer,  bið  því 
hann  að  eins  um  þau  með  fullu  trausti.  Sýndu  einnig  utan 
kirkjunnar  hinu  heilaga  altarissakramenti  hina  dýpstu  lotn- 
ingu.  Blygðastu  þín  ekki  fyrir  að  krjúpa  niður,  þegar  það 
er   borið   fram   hjá  þjer   í   skrúðgöngu. 

Sje  Jesú  eilíf  þökk,  lof  og  dýrð  í  hinu  allrahelgasta  altaris- 
sakramenti.    (100  daga  aflát). 


U4 
2.     Heilög  messufórn. 

*329.   Hvað  er   fórn? 

Fórn  er  sýnileg  gjöf,  sem  vjer  færum  Guði  til  þess 
að  vegsama  hann,  sem  Drottin  allra  hluta. 

Alt  frá  sköpun  veraldar  hafa  Guði  verið  færðar  fórnir. 
í  gamla  testamentinu  hefur  Guð  sjálfur  fyrirskipað  þær. 
Þessar  fórnir  voru  þó  að  eins  fyrirmyndir  f órna 
nýja  testamentisins. 

330«      Hver   er   fórn  nýja  testamentisins? 

Fórn  nýja  testamentisins  er  Kristur  sjálfur,  sem  með 
krossdauða  sínum  fórnaði  sjálfum  sjer  himneskum 
Föður  sinum  fyrir  oss. 

331.  Hvar  er  krossfórnin  endurnýjuð  án  blóðsúthell- 
ingar? 

Krossfórnin  er  endurnýjuð  án  blóðsúthellingar  i 
heilagri  messu.  Þar  fórnar  Kristur  með  at- 
höfn  prestsins  sjálfum  sjer  himneskum  Föður  sin- 
um  i  myndum  brauðs  og  víns. 

Heilög  messufórn  er  þannig  ein  og  sama  fórn 
og  k  r  o  s  s  f  ó  r  n  i  n,  því  að  í  bæði  skiftin  er  það  Kristur, 
sem  fórnar  og  er  fórnað.  En  aðferðin  er  ekki  hin  sama. 
Kristur  dó  í  raun  og  veru  á  krossinum ;  en  hann  deyr  ekki 
í  heilagri  messu,  heldur  endurfórnar  hann  þar  vor  vegna 
sínum  himneska  Föður  krossdauða  sínum  á  undursamlegan 
hátt. 

332.  Hvenær  stofnaði  Kristur  heilaga  messufórn? 

Kristur  stof  naði  heilaga  messufórn  rjett  eftir 
siðustu  kvöldmáltíðina. 

Eftir  síðustu  kvöldmáltíðina  f  ó  r  n  a  ð  i  Kristur  í  raun 
og  veru  líkama  sínum  og  blóði  sínum  himneska  Föður,  í 
mynd  brauðs  og  víns ;  því  að  hann  sagði  berum  orðum : 
„Þetta  er  minn  líkami,  sem  (nú  á  þessu  augnabliki)  fyrir 
yður  verður  útgefinn  (fórnað).  Þetta  er  mitt  blóð,  sem 
(nú  á  þessu  augnabliki)   verður  úthelt  fyrir  yður."  Síðan 


XI5 

sagði  hann  við  postulana :   „Gjörið  það  í  mína  minningu.' 
(Matth.  26,  26,  28.     Lúk.  22.   19,  20). 


*333.    Með   hverjum  orðum  hefur   Guð   þegar  í  gamla 
testamentinu  boðað  heilaga  messufórn? 

Guð  hefur  þegar  í  gamla  testamentinu  boðað  hei- 
laga  messufórn  meö  oröum  Malakiasar  spámanns : 
„Frá  upprás  sólar  alt  til  niðurgöngu  hennar  mun 
nafn  mitt  mikiö  verða  meðal  þjóðanna,  og  alstaöar 
er  fórnaÖ  nafni  minu  til  heiðurs  og  hrein  matfórn 
framreidd."   (Mal.  1,   11.). 

Fórn  Melkisedeks  er  fyrirmynd  heilagrar 
messufórnar.  Að  eins  í  heilagri  messufórn  rætist  spádóm- 
urinn:  „Þú  ert  prestur  að  eilíf  u  að  hætti  Melkísedeks." 
(Sálm.   109). 

Alt  frá  dögum  postulanna  til  vorra  daga  hefur  heilög 
messufórn  verið  framborin  án  afláts  í  hinni  kaþólsku 
kirkju.  Og  h  1.  Páll  postuli  segir :  „Vjer  höfum  altari 
(fórnarborð)  og  hafa  þeir,  er  tjaldbúðinni  þjóna  (Gyð- 
ingarnir)  ekki  leyfi  til  þess  að  eta  af  því."  (Hebr.  12.  10). 
Irenæus  biskup  hinn  helgi  (dáinn  202)  skrifar:  „Kenning 
Jesú  færði  oss  nýja  f órn ;  kirkjan  fjekk  hana  í  arf  eftir 
postulana  og  ber  hún  hana   fram  um  alla  jórðina." 

*334.   Hver  var  t  i  1  g  a  n  g  u  r  Krists  með  því  að  stofna 
heilaga   messufórn? 

T  i  1  g  a  n  g  u  r  Krists  meö  þvi  að  stof na  heilaga 
messufórn,  var  að  heiðra  himneskan  Föður  sinn  á 
fullkomnasta  hátt  meöan  heimurinn  stendur,  og  aö 
veita  oss  ávöxt  hinnar  miklu  fórnar  sinnar  á  kross- 
inum. 

Heilög  messufórn  er  því  í  einu  fullkomin  fórn  1  o  f- 
gjörðar,   þakkar,    friðþægingar   og   bænar. 

Ljenharður  hinn  helgi  af  Porto  Mauricio  segir  svo :  „Jeg 
fyrir  mitt  leyti  álít,  að  væri  heilög  messufórn  ekki  til,  mundi 
heimurinn  fyrir  langa  löngu  vera  undir  lok  liðinn,  vegna 
þess,  að  hann  gæti  eigi  lengur  borið  allar  þær  syndir,  sem 
drýgðar  verða." 

335.      Hvcrjum   færum  vjer  heilaga  messufórn? 


u6 

Vjer    færum    G  u  ö  i    e  i  n  u  m    heilaga    messufórn, 
þó  minnumst  vjer  dýrlinga  hans  um  leið. 

Vjer  minnumst  dýrlinga  Guðs  á  tvennan  hátt  í  heilagri 
messufórn :  i.  Vjer  þökkum  Guði  f)-rir  þá  náð,  er 
hann  hefur  veitt  þeim ;  2.  Vjer  biðjum  hann  einnig 
um  að  vera  oss  náðugan  vegna  verðleika  þeirra. 


336.      Fyrir  hverja   framberum  vjer  heilaga  messu- 
fórn? 

Vjer   framberum   heilaga  messufórn  f  y  r  i  r  a  1 1  a 
k  i  r  k  j  u  n  a,  fyrir  lif andi  og  liðna. 

Aðnjótandi  ávaxta  heilagrar  messufórnar  verða 
e  i  n  k  u  m  þeir,  sem  messan  er  f ramborin  fyrir,  því  næst 
presturinn,  er  les  messuna,  og  loks  hinir  trúuðu,  er  með 
guðrækni  hlýða  henni. 


337.      Hve  margir  eru  aðalhlutar  heilagrar  messu ? 

Aðalhlutar  heilagrar  messu  eru  þ  r  í  r,  þ.  e. 
1.  Fórnan  (Offertoríum),  2.  Gjörbreyting,  3.  kom- 
munion. 

Stutt  messuskýring  er  á  bls.  XVI. 

LÍFSREGLA.  Vertu  viðstaddur  heilaga  messufórn 
svo  oft  sem  þjer  er  hægt,  helst  á  hverjum  degi.  Ásettu  þjer 
þegar  í  byrjun  messunnar  að  vilja  bera  fram  hina  heilögu 
f órn  ásamt  Frelsara  vorum,  til  þess  að  vegsama 
Guð  með  því,  þakka  honum  allar  velgjörðir  við  þig, 
flytja  honum  friðþægingarfórn  fyrir  syndir  þínar 
og  beiðast  náðar  hans  handa  þjer  og  þeim,  sem  þjer 
þykir  vænt  um.  Meðan  á  f  ó  r  n  i  n  n  i  stendur,  áttu  að 
bjóða  himneskum  Föður  þínum  sjálfan  þig  sem  f órn ;  með- 
an  á  gjörbreytingunni  stendur  ber  þjer  að  tilbiðja 
með  einlægri  trú  Frelsara  þinn,  sem  þá  er  viðstaddur ;  með- 
an  á  kommuníoninni  stendur  ber  þjer  að  ganga  að 
borði  Drottins,  að  minstr.  kosti  andlega,  þ.  e.  vekja  hjá 
þjer  einlæga  löngun  til  þcjs  að  sameinast  Jesú  í  sakramenti 
kærleikans. 


ii7 


3,     Heilög  kommuníon. 

338.      Hvað   meðtökum  vjer   í  heilagri  kommuníon? 

í  heiiagri  kommuníon  meðtökum  vjer  likama  Jesú 
Krists  og  blóö  sálum  vorum  til  endurnæringar. 

Kommuníon  þýðir  sameining,  þ.  e.  við  Kríst. 

*339.   Er  nauðsynlegt  að  meðtaka  heilaga  kommuníon  í 
báðum  myndum? 

Nei,  það  er  ekki  nauðsynlegt  að  meðtaka  heilaga 
kommuníon  í  báðum  myndum,  þvi  undir  mynd 
brauðsins  meðtökum  vjer  Krist  h  e  i  1  a  n  o  g 
óskiftan,  auðvitað  þá  einnig  blóð  hans. 

Sjá  sp.  326.  —  Kristur  hefur  stofnað  þetta  háheilaga 
sakramenti  undir  t  v  e  i  m  ólíkum  myndum,  vegna  þess  að 
það  er  nauðsynlegt  til  bess  að  framkvæma  heilaga  messu- 
fórn ;  hinar  tvær  aðskildu  myndir  eru  nauðsynlegar  til  þess 
að  sýna  dauða  Krists  á  krossinum,  þar  sem  blóðið  aðskild- 
ist  frá  líkamanum. 

Þegar  kirkjan  úthlutar  þessu  heilaga  sakramenti,  lætur 
hún  ekki  rjetta  hinum  trúuðu  kaleikinn  vegna  þess,  að  hið 
heilaga  sakramenti  gæti  hæglega  spilst,  og  einnig  vegna 
þess,  að  margir  drekka  ógjarnan  úr  sama  íláti  og  aðrir. 

*340.    Með  hverjum  orðum  hefur  Kristur  boðið  oss  að 
meðtaka  heilaga  kommuníon? 

Kristur  hefur  boðið  oss  að  meðtaka  heilaga  kom- 
muníon  með  þessum  orðum :  „Sannlega,  sannlega 
segi  jeg  yður,  ef  þjer  etið  ekki  hold  Mannsins  Son- 
ar  og  drekkið  ekki  hans  blóð,  hafið  þjer  ekki  lifi'ð 
í  yöur."  (Jóh.  6,  54.). 

Sjá  ennfremur   fimta  boðorð  kirkjunnar. 

341.      Hver  náðaráhrif  hef ur  heilög  kommuníon ? 

Heilög  kommuníon  sameinar  oss  á  innilegasta  hátt 
Kristi,  uppsprettu  allrar  náðar ;  auk  þess  hefur  hún 
þessi  sjerstöku  náðaráhrif  á  oss : 


nS 

i.  Hún  eykur  hiö  yfirnáttúrlega  líf  í  sál  vorri ; 

2.  hún  hreinsar  oss  frá  smásyndum  og  verndar 
oss  f  rá  stórsyndum  ; 

3.  hún  dregur  úr  illum  tilhneigingum  hjá  oss  og 
veitir  oss  löngun  og  þrek  til  að  lifa  guðræki- 
legu  líf i ; 

4.  hún  er  oss  trygging  dýrlegrar  upprisu  og  sælu 
í  himnaríki. 

Kristur  segir :  ,,Sá,  sem  etur  mitt  hold  og  drekkur  mitt 
blóð,  sá  er  í  mjer  og  jeg  í  honum."  (Jóh.  6,  57.).  „S  á,  s  e  m 
etur  hold  mitt,  hefur  eilíft  líf  og  jeg  mun 
uppvekja  hann  á  efsta  degi."   (Jóh.  6,  55.). 

*342.   Verður  hver  og  einn  aðnjótandi  þessarar  náðar? 

Nei,  sá  er  meðtekur  heilaga  kommuníon  ó  v  e  r  ð- 
ugur,  þ.  e.  vitandi  það,  að  hann  er  í 
d  a  u  ð  a  s  y  n  d,  hlýtur  enga  náð,  heldur  kallar  reiði 
Guðs  yfir  sig. 

„H  v  e  r  sem  etur  þetta  brauð  og  drekkur  af 
kaleik  Drottins  óverðuglega,  sá  verður  sek- 

ur    við    Drottins    líkama    og    blóð    ;    hann 

etur  og  drekkur  sjer  til  dómsáfellis,  þareð 
hann  ekki  gjörir  greinarmun  á  Drottins 
líkama."    (Kor.   I.   11,   27 — 29). 

óverðug  kommuníon  er  talin  meðal  hinna  stærstu  synda, 
er  nokkur  maður  getur  orðið  sekur  um ;  af  henni  verða  oft 
hræðilegar  afleiðingar  hjer  í  lífinu,  svo  sem  andleg  blindni, 
forherðing  hjartans  og  stundum  bráður  dauði  eða  ónnur 
þung  refsing. 

*343.    Á  hvern  hátt  eigum  vjer  að  búa  oss  undir 
heilaga  kommuníon? 

Á  undan  heilagri  kommuníon  eigum  vjer, 

1.  aÖ  fá  fyrirgefnar  allar  dauðasyndir  er  vjer 
höfum  drýgt,  með  því  að  skrifta  með  iðrunar- 
fullu  hjarta, 

2.  að  hreinsa  oss  eins  og  vjer  framast  getum  af 
öllum  smásyndum, 

3.  að  vekja  hjá  oss  einlæga  guðrækni  og  kærleik 


U9 

Sá,  er  drýgt  hef ur  dauðasynd,  skal  skrif ta  áður 
hann  meðtekur  heilaga  kommuníon ;  þegar  svo  stendur  á 
nægir  e  k  k  i  að  iðrast  synda  sinna. 

Til  þess  að  hneigja  hug  þinn  til  guðrækn- 
is  á  undan  heilagri  kommuníon,  skalt  þú  einkum 
athuga  þetta  þrent : 

1.  H  v  e  r  kemur  til  þín?  —  Það  er  Jesús,  konungur  engl- 
anna,  Drottinn  þinn  og  Guð  þinn.  Vek  hjer  t  r  ú  þína 
og  t  i  1  b  i  ð   Frelsara  þinn. 

2.  Til  hvers  kemur  hann?  —  Til  lítilfjörlegs  og  vesals 
manns,  syndara  er  svo  oft  hefur  sært  hann.  Vek  hjer 
auðmýkt    og    iðrun    þína. 

3  Hvers  vegna  kemur  hann?  —  Til  þess  að  sam- 
einast  þjer  sem  innilegast  og  veita  þjer  himneskar 
náðargjaf  ir.  Vek  hjer  v  o  n  þ  í  n  a,  k  æ  r  1  e  i  k  þinn  og 
innilega  þ  r  á. 

*344.  Meðtökum  vjer  einnig  heilaga  kommuníon  ó- 
verðugt,  ef  vjer  höfum  smásyndir  á  sam- 
viskunni? 

Ef  vjer  höfum  smásyndir  á  samviskunni,  með- 
tökum  vjer  sakramentið  að  vísu  ekki  óverðugt,  en 
vjer  drögum  meÖ  því  úr  náðaráhrifum  þess. 

*345.  Hvernig  eigum  vjer  ennfremur  að  búa  oss  undir 
sakramentið  ? 

Sá,  er  ætlar  aö  meötaka  heilaga  kommuníon,  skal 
vera, 

1.  f  a  s  t  a  n  d  i,  þ.   e.   alls   einkis   hafa  neytt   frá 
miðnætti, 

2.  sómasamlega  til  fara. 

Undanþegnir  því  að  vera  fastandi  eru  þeir,  er  meðtaka 
sakramentið  sem  veganesti  í  þungum  sjúkdómi; 
sömuleiðis  þeir,  er  hafa  legið  veikir  minst  mánaðartíma  og 
ekki  hafa  vissa  von  um  bráðlegan  bata.  Þeir  geta  fengið 
leyfi  til  þess  hjá  skriftaföður  sínum,  að  meðtaka  heilaga 
kommuníon  einu  sinni  eða  tvisvar  í  viku,  jafnvel  þótt  þeir 
hafi  skömmu  áður  tekið  inn  meðul  eða  neytt  einhvers 
drykkjar. 

Vjer  eigum  að  ganga  að  borði  Drottins  með  djúpri  lotn- 
ingu,  leggja  saman  hendur  og  líta  niður.  Við  meðtöku  hei- 
lagrar  kommuníonar,  er  dúknum  haldið  að  sjer,  höfðinu 
lyft,  munnurinn  opnaður  sæmilega  og  nemi  tungubroddur- 
inn  við  neðri  vörina  innanverða   (ekki  út  yfir  vörina) 


120 


og  er  tungan  svo  hægt  dregin  að  sjer.  Vilji  hostían  loða 
við  góminn,  má  ekki  losa  hana  með  fingrunum,  heldur  með 
tungunni. 

*346.   Hvað    eigum    vjer    að    gjöra,    er    vjer    höfum 
meðtekið  heilaga  kommuníon? 

Er  vjer  h  ö  f  u  m  meðtekið  heilaga  kommuníon, 
eigum  vjer  að  verja  nokkrum  tíma  á  bæn,  tilbiðja 
Frelsarann,  þakka  honum,  helga  oss  honum  og  beið- 
ast  náðar  hans. 

*347.   Hvernig  eigum  vjer  að  verja  kommuníondegin- 


um 


Vjer  eigum  eftir  því,  sem  við  verður  komið,  að 
verja  deginum  til  guðræknisiðkana  og  forðast  of 
veraldlegar  skemtanir. 

Viðeigandi  guðræknHðkanir  á  kommuníondeginum  eru 
t.  d.  að  hlýða  kveldguðsþjónustunni,  biðja  rósakransinn, 
ganga  krossgönguna,  lesa  góðar  og  uppbyggilegar  bækur  og 
vitja  sjúkra  og  fátækra. 

LÍFSREGLA.  Meðtak  þú  oft  heilaga  kommuníon,  ef 
þú  getur  daglega  eða  í  hverri  viku,  og  neyttu  englabrauðs- 
ins  með  hreinu  hjarta  og  einlægri  löngun.  Minst  þú  þess,  að 
enginn  tími  er  svo  dýrmætur  sem  tíminn  rjett  á  eftir  kom- 
muníoninni.  Lát  þjer  eigi  í  augum  vaxa  að  dvelja  að  minsta 
kosti  fjórðung  stundar  hjá  Frelsara  þínum  til  þess  að  votta 
honum  þakklæti  þitt. 


Skriftasakramentið. 

348.  Hvað  gjörist  í  skriftasakramentinu? 

í  skriftasakramentinu  fyrirgefur  presturinn  oss,  sem 
umboðsmaður  Krists,  þær  syndir,  er  vjer  höfum 
drýgt  eftir  skírnina. 

349.  Hvernig  stofnaði   Jesús   skriftasakramentið? 
Páskadagskveldið  birtist  Jesús  postulunum,  andaði  á 


121 

þá  og  sag'ði :  ,,Meðtakið  Heilagan  Anda  :  hverjum  sem 
þjer  fyrirgefiö  syndirnar,  þeim  eru  þær  fyrirgefn- 
ar,  og  hverjum  sem  þjer  haldiö  þeim  aftur,  þeim 
eru  þær  aftur  haldnar."   (Jóh.  20,  22.  23.). 

350.  Hafa  aðrir   fengið   vald  postulanna  til  þess   að 
fyrirgefa  syndir? 

Já,  vald  postulanna  til  þess  að  fyrirgefa  syndirnar 
hefur  gengið  að  erfðum  til  b  i  s  k  u  p  a  n  n  a  og 
prestanna  í  kaþólsku  kirkjunni. 

í  prestvígslunni  segir  biskupinn  við  hinn  nývígða  prest 
það  sem  Jesús  sagði  við  postulana :  „Meðtak  Heilagan 
Anda:  hverjum  sem  þú  fyrirgefur  syndirnar,  þeim  eru  þær 
fyrirgefnar,  og  hverjum  sem  þjer  haldið  þeim  aftur,  þeim 
eru  þær  aftur  haldnar." 

351.  Hvaða  náðargjöf  veitir   Guð  oss   í   skrifta- 
sakramentinu  ? 

1.  í  skriftasakramentinu  afmáir  Guð  s  y  n  d  i  r 
vorar  og  gefur  sál  vorri  aftur  hið  yfirnáttúr- 
lega  lif,  hafi  hún  mist  það ; 

2.  hann  gefur  oss  upp  eilífa  hegningu  og  a?5 
minsta  kosti  nokkurn  hluta  hinnar  stundlegu 
hegningar ; 

3.  hann  gefur  oss  sjerstaka  náð  til  þess  að  verj- 
ast  þvi  aö  syndga  aftur. 

352.  Fæst   f}TÍrgefning   allra   synda   í   skriftasakra- 
mentinu? 

Já,  i  skriftasakramentinu  fæst  fyrirgefning  a  1 1  r  a 
synda,  er  menn  hafa  drýgt  frá  því  er  þeir  voru 
skírðir. 

353.  Hver    er    skyldur    til   þess    að    meðtaka    skrifta- 
sakramentið? 

Skyldur  til  þess  aö  meðtaka  skriftasakramentið  er 
hver  sá,  er  drýgt  hefur  dauðasynd  eftir  að  hann 
var  skírður. 


122 

Sjá  fjórða  boðorð   kirkjunnar. 

354.  Hvers  þarf  við  til  þess  að  meðtaka  sem  vera  ber 
skriftasakramentið  ? 

Til  þess  að  meðtaka  sem  vera  ber  skriftasakrament- 
ið,  er  þess  krafist  að  vjer 

1.  rannsökum  samvisku  vora, 

2.  iðrumst  synda  vorra, 

3.  einsetjum  oss  að  bæta  ráð  vort, 

4.  skriftum  syndir  vorar, 

5.  játumst  fúslega  undir  skriftir  þær,  er  prestur- 
inn  setur  oss. 

Til  þess  að  vjer  getum  gjört  alt  þetta  sem  vera  ber, 
verðum  vjer  fyrst  að  biðja  auðmjúkir  um  aðstoð  H  e  i  1  a  g  s 
A  n  d  a. 

1.     Rannsókn  samviskunnar. 

355.  Hvernig  rannsökum  vjer   samvisku  vora? 

Fyrst  hugleiðum  vjer,  hvenær  vjer  höfum  skriítaö 
síðast  sem  vera  ber  og  hvort  vjer  höfum  framkvæmt 
skriftir  þær,  er  oss  voru  settar ;  því  næst  skal  farið 
yfir  boðorð  Guðs  og  kirkjunnar,  og  höfuðsyndirnar 
sjö,  ennfremur  ber  oss  að  athuga,  hvernig  vjer  höf- 
um  syndgað  í  hugsunum,  orðum  eða  gjörðum,  eða 
með  vanrækslu. 

Að  því  er  dauðasyndirnar  snertir  ber  að  taka  tillit  til 
tölu   þeirra  og  helstu  atvika. 

Við  rannsókn  samviskunnar  skal  þess  gætt,  að  vera  hvorkt 
f  1  j  ó  t  f  æ  r  og  ó  n  á  k  v  æ  m  u  r  nje  alt  of  k  v  í  ð  a  f  u  1 1  u  r. 

Rannsókn  samviskunnar  verður  oss  a  u  ð  v  e  1  d,  ef  vjer 
rannsökum  hana  á  hverju  lcveldi  og  förum  oft  til  skrifta. 

2.     Iðrunin. 

356.  Hvert  er  höfuðatriðið  í  skriftasakramentinu? 

Höfuðatriðið  í  skriftasakramentinu  er  iðrunin. 

10 


123 

A  1  d  r  e  i  verður  n  e  i  n  persónusynd  fyrirgef  in  án  iðr- 
unar. 

357.  Hvenær  er  iðrun  vor  í  raun  og  veru  sönn? 

Iðrun  vor  er  í  raun  og  veru  sönn,  þegar  vjer 
hryggjumst  sárlega  yfir  því,  ao  hafa  drýgt 
syndirnar. 

Það  eitt,  að  mæla  iðrunarbæn  af  munni  fram,  er  engin 
iðrun.  Iðrunin  verður  að  koma  frá  hjartanu,  eins  og  hjá 
M  a  g  d  a  1  e  n  u,  P  j  e  t  r  i,  eða  t  o  1 1  h  e  i  m  t  u  m  a  n  n  i  n- 
um  í   musterinu  og  ræningjanum  á  krossinum. 

358.  Hvernig  á  iðrun  vorri  að  vera  háttað,  þegar  vjer 
skriftum? 

Þegar  vjer  skriftum  eigum  vjer, 

i.  að  iðrast  allra  synda  vorra,  að  minsta  kosti 

allra    dauÖasynda, 

2.  iðrast  þeirra  vegna  þess,  aö  vjer  höfum  s  t  y  g  t 
G  u  ð  með  þeim, 

3.  iðrast  þeirra  s  v  o  e  i  n  1  æ  g  1  e  g  a,  að  ekkert  i 
heiminum  geti  komið  oss  til  að  drýgja  þær  á 
ný. 

1.  Hafi  maður  einungis  smásyndir  að  skrifta.  og 
iðrist  ekki  neinnar  þeirra  innilega,  verður  skriftamálið  ógilt. 
Þá  er  ráðlegt  að  skrifta  aftur  einhverja  stærri  synd  frá 
fyrri   tímum. 

2.  Sá,  er  einungis  iðrast  synda  sinna  a  f  þ  v  í,  að  þær 
hafa  bakað  honum  h  n  e  y  s  u  eða  stundlegan  skaða, 
hefur  enga  sanna  iðrun.  Þannig  var  háttað  með  A  n  t  i- 
o  ku  s. 

3.  Sje  iðrun  vor  sönn,  höfum  vjer  meiri  andstygð 
á  syndinni  enáölluöðruí  heiminum.  Sjá  sp.  256 — 258. 

359.  Er  meir  en  ein   tegund  af  iðrun  til,  sem  hefur 
gildi  í  augum  Guðs? 

Það  er  til  tvenskonar  iðrun,  sem  sje,  iðrun  a  f 
ótta  við  Guð  og  iðrun  af  kærleik  til 
G  u  ö  s.  Hvor  um   sig  hefur  sitt  gildi   fyrir  Guði. 

Iðrun  af  ótta  við  Guð  er  einnig  nefnd  ófullkomin 
iðrun,  en   iðrun  af  kærleik  á  Guði  f  u  1 1  k  o  m  i  n  i  ð  r  u  n 


124 


360»      Hvenær  iðrumst  vjer  af  ótta  við  Guð? 

Vjer  iðrumst  af  ó  1 1  a  við  Guð,  þegar  vjer  iðrumst 
synda  vorra  af  kvíða  við  h  e  g  n  i  n  g  u  hans. 

Hve  mjög  sem  vjer  óttumst  Guð  eigum  vjer  samt  sem 
áður  að  vænta  íyrirgef  ningar  hans.  Það  getum 
vjer  öruggir,  því  Guð  hefur  af  miskunn  sinni  heitið  hverj- 
um  iðrandi  syndara  fyrirgefningu,  og  Kristur  hefur  áunnið 
oss  öllum  hana. 

361.  Hvenær  iðrumst  vjer  af  kærleik  til  Guðs? 

Vjer  iðrumst  af  k  æ  r  1  e  i  k  til  Guðs,  þegar  vjer 
iðrumst  synda  vorra  af  þeirri  ástæðu,  að  vjer  höf- 
um  sært  algóðan  Gu  ð  með  þeim,  hinn  mesta 
velgjörara   vorn    og   ástríkasta    föður. 

Iðrun  af  kærleik  til  Guðs  ber  þann  árang- 
ur,  að  allar  syndir,  —  einnig  dauðasyndir  — 
eru  oss  fyrirgefnar  þegar  í  stað.  Samt  sem 
áður  ber  oss  að  skrifta  syndir  þær,  er  fyrirgefnar  hafa 
verið   á   þennan   hátt,   þegar   er   kostur   er   á   því. 

Vilji  maður  eigi  eiga  á  hættu  að  deyja  að  óvörum  í  dauða- 
synd,  er  ráðlegt  að  vekja  oft  hjá  sjer  f  ullkomna  i  ð  r- 
u  n,  einkum  á  kveldin,  áður  en  gengið  er  til 
h v í  1  u,  einnig  þegar  vér  lendum  í  lífsháska,  og  í 
h  v  e  r  t  s  i  n  n,  er  vér  höfum  verið  svo  ógæfusamir  að 
d  r  ý  g  j  a  d  a  u  ð  a  s  y  n  d.  Verðir  þú  þess  vísari,  að  ein- 
hver  liggi  fyrir  dauðanum,  og  enginn  prestur  sé  nálægur, 
þá  hjálpaðu  hinum  veika  til  þess  að  vekja  hjá  sér  full- 
komna  iðrun.    H  v  e  r  n  i  g  að  því  er  farið,  sést  af  sp.  368. 

362.  Hvað  eigum  vjer  að  gjöra,  til  þess  að  geta  vakið 
hjá  oss   einlæga  iðrun? 

Til  þess  að  geta  vakið  hjá  oss  einlæga  iðrun  eig- 
um  vjer  að  b  i  ð  j  a  innilega  um  aðstoð  Heilags 
Anda;  þvínæst  skulum  vjer  a  t  h  u  g  a, 

1.  hve  hræðilegrar  hegningar  vjer  höfum  unnið 
til  með  syndum  vorum,  annaðhvort  í  helviti 
eða  hreinsunareldinum, 

2.  hve  vanþakklátir  vjer  höfum  verið  við  vorn 
guðdómlega  Frelsara,  er  hefur  liðið  svo  miki5 
vor  vegna, 

10* 


125 

3.  hve  mjög  vjer  höfum  sært  vorn  himneska  Föð- 
ur,  sem  er  svo  óendanlega  góður  og  verður  allr- 
ar  elsku  vorrar. 

363.      H  v  e  n  æ  r  eigum   vjer   að   vekja   hjá   oss   iðrun 
'  þegar  skriftasakramentið  er  meðtekið? 

Vjer  eigum  að  vekja  hjá  oss  iðrun  á  u  n  d  a  n 
skriftunum,  eða  að  minsta  kosti  á  u  n  d  a  n  a  f- 
lausninni   (absolution). 


3.     Góður  ásetningur. 

364.  Hvað   er  góður  ásetningur? 

Góður  ásetningur  er  ákveðinn  vilji  til  þess  að  bæta 
Ííferni  sitt  og  syndga  ekki  framar. 

365.  Hvenær  verður  með  rjettu  sagt,  að  maðurinn  hafi 
'     góðan   ásetning? 

Sagt  verður  með  rjettu  að  maðurinn  hafi  góðan 
ásetning,  þegar  hann  er  fastráðinn  í  þvi 

i.  að  forðast  allar  syndir,  að  minsta  kosti  allar 
dauðasyndir, 

2.  að  forðast  nánasta  færi  til  syndar,  og  nota  hin 
nauðsynlegu  meöul  til  afturhvarfs, 

3.  að  inna  af  hendi  skriftir  þær,  er  settar  hafa 
verið,  og  rjettmætar  ska'ðabætur. 

366.  Hvað   er  nánasta   færi  til  syndar ? 

Nánasta  færi  til  syndar  er  það,  er  að  öllum 
likindum  myndi  leiða  oss  til  syndar,  ef  aö  vjer 
forðuðumst  það  ekki,  t.  d.  einhver  manneskja,  fje- 
lagsskapur,  spil,  bók  o.  s.  frv. 

„Sá,  er  háskann   elskar,   ferst  í  honum."    (Sír.  3.  27). 

367.  Hver  verður  afleiðingin  af  því,  ef  vjer  eigi 
viljum  forðast  dauðasyndina  og  nánasta  tækifæri 
til  hennar? 


I2Ó 

V  i  1  j  u  m  v  j  e  r  eigi  forðast  dauðasyndina  og 
nánasta  tækifæri  til  hennar,  verður  skriftamálið 
ógilt  og  aflausnin  stoðar  ekkert,  en  vjer  drýgjum 
dauðasynd  með  þvi  að  meðtaka  hana. 

368.      Á  hvern  hátt  getum  vjer  vakiÖ  iðrun  og  góðan 
ásetning? 

Drottinn  minn  og  Guð !  Jeg  hef  syndgað  oft  og 
mikið  og  verðskuldað  refsingu  þína.  Vertu  mjer 
aumum  syndara  miskunnsamur.  Guðdómlegur  Son- 
ur  þinn  dó  á  krossinum  af  kærleik  til  mín,  en  jeg 
hef  endurgoldið  kærleik  hans  með  vanþakklæti ; 
mig  iðrar  þess  nú  sárlega.  —  Himneski  Faðir,  þú 
ert  óendanlega  góður  og  þó  hef  jeg  móðgað  þig 
svo  mjög.  Jeg  iðrast  þess  nú  af  öllu  hjarta  minu  og 
áset  mjer  fastlega  að  flýja  syndina  og  nánasta  tæki- 
færi  til  hennar,  einnig  að  nota  meðul  þau,  er  geti 
leitt  mig  til  betrunar,  því  aö  jeg  vil  með  engu  móti 
styggja  þig  aftur.  Veit  mjer  náð  þina  til  þess.  Amen. 


4.     Skriftir 

369.      Hvers      vegna      er      það      nauðsynlegt,      að 
skrifta   syndir   sínar? 

Það  er  nauðsynlegt  að  s  k  r  i  f  t  a  syndir  sinar 
vegna  þess,  a8  Kristur  mælti  svo  fyrir,  þegar  hann 
stofnaði   skriftasakramentið. 

Kristur  sagði :  „Hverjum,  sem  þjer  fyrirgefið  synd- 
irnar,  þeim  eru  þær  fyrirgefnar,  og  hverjum,  sem  þjer  haldið 
þeim  aftur,  þeim  eru  þær  afturhaldnar."  Til  þess,  að  prest- 
urinn  geti  vitað,  hverjum  hann  á  að  fyrirgefa  og 
hverjum  hann  á  að  s  y  n  j  a,  er  það  óumflýjanlegt,  að  synd- 
arinn  opni  hugskot  sitt  fyrir  honum  og  játi  syndir  sínar, 
þ.  e.  hann  verður  að  skrifta. 

Þess  vegna  hefur  það  frá  dögum  postulanna  verið  al- 
mennur  siður  og  venja  í  kirkjunni  að  skrifta.  Og  heilög 
r  i  t  n  i  n  g  skýrir  frá  því,  að  þegar  Páll  var  í  Efesus,  komu 
margir  írúaðir  til  hans  og  játuðu  syndir  sínar.  (Ps.  19.  13). 


127 

B  a  s  i  1  í  u  s  h  e  1  g  i  (dáinn  árið  379)  skrifar  :  „Vjer  verðum 
að  játa  syndir  vorar  fyrir  þeim,  er  hafa  fengið  það  starf,  að 
fara  með  hina  guðdómlegu  leyndardóma  (þ.  e.  prestunum). 
Og  Ágústínus  helgi  (dáinn  árið  430)  kemst  svo  að  orði : 
„Enginn  segi :  Jeg  iðrast  í  leyni,  og  Guð,  sem  þekkir  mig, 
veit  hvað  gjörist  í  hjarta  mínu.  Eða  skyldi  það  vera  sagt 
út  í  bláinn:  Hvað  þjer  leysið  á  jörðu,  skal  vera  leyst  á 
himni?" 

370.  Hverjar   syndir   ber   oss   að   skrifta? 

Oss  ber  að  skrifta  allar  dauðasyndir,  er  vjer 
vitum  oss  seka  um,  ennfremur  skal  þess  getið, 
h  v  e  o  f  t  vjer  höfum  drýgt  þær. 

Oss  ber  að  segja  svo  nákvæmlega  sem  föng  eru  á,  hve 
oft  vjer  höfum  drýgt  hverja  synd,  t.  d. :  Þessa  synd  hefi 
jeg  jafnaðarlega  drýgt  einu  sinni,  tvisvar,  þrisvar  á  dag, 
á  viku,  mánuði   

Smásyndir  er  eigi  skylt  að  skrifta,  en  það  er  gott 
og  gagnlegt  að  gjöra  það.  Ef  vjer  vitum  eigi  hvort  eitthvað 
sje  smásynd  eða  dauðas^aid,  þá  skal  það  skriftað,  því  að 
vel  má  vera  að  eitthvað,  er  vjer  álítum  smásynd,  sje  í  raun 
rjettri  dauðasynd. 

371.  Hver  atvik  ber  oss  að  skrifta? 

Skrifta  ber  þ  a  u  a  t  v  i  k,  er  gjöra  syndina  a  ð 
mun    stærri. 

Hjer  undir  ber  að  telja:  1.  atvik,  er  gjöra  smásynd  að 
dauðasynd,  t.  d.  að  stela  einhverju,  sem  mikið  verð  er 
í,  að  vinna  einhverjum  mikið  tjón;  2.  atvik,  er  gjöra 
dauðasynd  enn  þá  þyngri,  t.  d.  að  stela  frá  kirkju,  að 
biðja  foreldrum  sínum  óbæna,  að  beita  ofbeldi  við 
p  r  e  s  t.  Þegar  skýrt  er  f rá  atvikum,  má  ekki  fegra  neitt, 
ekki  nefna  aðra  menn  með  nafni,  ekki  segja  sögur,  er  ekki 
koma  málinu  við,  en  vera  sem  stuttorðastur  og  gagnorð- 
astur. 

372.  Á    hvern    hátt    eigum    vjer    að    haga    ortSum 
vorum,   þegar   vjer   skriftum? 

Vjer  eigum  að  haga  orðum  vorum  þannig,  að 
skriftafaðirinn  skilji  oss  rjett. 

Best  er  að  nefna  syndina  með  hinu  venjulega  nafni,  svo 
sem  gjört  er  í  leiðarvísi  skrifta. 


128 


373.  Hver  verður  afleiðing  þess,  ef  vjer  leynum 
dauðasynd  í  skriftum  með  vitund  og  vilja ? 

Ef  vjer  leynum  dauðasynd  meö  vitund  og 
vilja  verða  skriftirnar  ó  g  i  1  d  a  r  og  auk  þess 
drýgjum  vjer  dauðasynd  á  ný. 

374.  Hvers  ber  oss  að  gæta,  þá  er  vjer  af  rangri 
feimni  fyrirverðum  oss  að  skrifta 
dauðasynd  ? 

Oss  ber  að  gæta  þess,  aö  betra  er  þó  að  skrifta 
syndir  sínar  fyrir  presti,  sem  er  skuldbundinn  tíi 
að  þegja  yfir  þeim,  en  að  lifa  í  syndinni  si-órólegur, 
deyja  ófarsæll  og  veröa  sjer  til  skammar  frammi 
fyrir  öllum  heimi  á  dómsdegi. 

Hreinskilnisleg  játning  veitir  samviskunni  ró  og  frið. 

Skriftafaðirinn  er  skyldur  til  að  þola  heldur  dauða,  en 
að  segja  nokkuð  af  því,  er  honum  hefur  verið  trúað  fyrir 
í  skriftastólnum.  Eigi  má  hann  heldur  nota  það  á  nokkurn 
annan   hátt,  er  hann  hefur   fengið  að  vita  þar. 

Ef  vjer  af  tilviljun  skyldum  heyra  það,  sem  annar  segir 
í  skriftastólnum,  erum  vjer  einnig  skyldir  til  hinnar  ströng- 
ustu  þagmælsku. 

375.  Hvað  eigum  vjer  að  gjöra,  ef  vjer  höfum 
undanfelt  eitthvað  úr  skriftunum,  sem  vjer 
áttum  að  skrifta? 

Ef  vjer  höfum  undanfelt  eitthvað  óvilj- 
a  n  d  i,  sem  vjer  áttum  að  skrifta,  þurfum  vjer  að 
eins  aö  skrifta  það  í  næsta  skifti. 
En  ef  vjer  höfum  undanfelt  eitthvaÖ  v  i  1  j- 
a  n  d  i,  veröum  vjer  að  segja,  hversu  oft  þetta  hefur 
átt  sjer  stað,  og  vjer  verðum  aÖ  endurtaka  allar 
ógildu  skriftirnar. 

Skriftir,  þar  sem  endurteknar  eru  nokkrar  eða  allar  fyrri 
skriftir,   eru   nefndar   aðalskriftir. 

*376.    Hvenær  eru   aðalskriftir  nauðsynlegar? 

Aðalskriftir  eru  nauðsynlegar,  þegar  undan- 
farandi  skriftir  hafa  verið  ógildar. 


129 

Skrif  tir  eru  ó  g  i  1  d  a  r, 

1.  þegar  vjer  höfum  ekki  skriftað  dauðasynd,  annaðhvort 
viljandi,  eða  vegna  afar-hirðulausrar  samviskurann- 
sóknar ; 

2.  þegar  vjer  höfum  skriftað  án  sannrar  iðrunar  og  al- 
varlegs  ásetnings. 

*377.   Hvenær  er  gagnlegt  að  skrifta  aðalskriftir? 

Gagnlegt  er  að   skrifta   aðalskriftir, 

1.  við    undirbúning   undir    fyrstu    heilögu    kom- 
muníon ; 

2.  við  val  á  lífsstöðu  og  þá  menn  taka  nýja  lífs- 
stef  nu ; 

3.  á  fagnaðar-  og  minningarhátíðum  (Jubileum) 
og  við  trúarvakningar ; 

4.  sem  undirbúning  undir  dauðann. 

378.  Hvernig    byrjum    vjer    játningu    vora    í    skrifta- 
stólnum  ? 

Vjer  signum  oss  og  segjum :  ,  Jeg  aumur  og  synd- 
ugur  maður  ber  þær  sakir  á  mig  fyrir  Guði  almátt- 
ugum  og  fyrir  yður,  presti  í  umboði  Guðs,  að  jeg, 
síðan  jeg  skriftaði  síðast,  er  var  ....,  hafi  drýgt 
þessar  syndir."  (Þessu  næst  nefnum  vjer  syndirnar 
hverja  fyrir  sig). 

379.  Hvernig  endum  vjer  játninguna  í  skrif tastólnum  ? 

„Þessara  synda  og  allra  synda  á  æfi  minni  yðrast 
jeg  af  öllu  hjarta,  af  því  að  jeg  hef  móðgað  Guð, 
hinn  æðsta  og  besta.  Jeg  hata  allar  syndir  mínar 
og  áset  mjer  alvarlega  að  syndga  ekki  oftar  og 
forðast  grandvarlega  nánustu  færi  til  syndar.  Jeg  bið 
um  hjálpsamlegar  skriftir  og  prestlega  aflausn." 

Eftir  skriftirnar  áminnir  presturinn  þann,  er  skriftað  hef- 
ur,  setur  honum  einhverja  yfirbót  og  veitir  honum  aflausn 
með  þessum  orðum :  ,Jeg  fyrirgef  þjer  syndir 
þ  í  n  a  r  í  nafni  Fóðurins  og  Sonarins  og  hins  Heilaga 
Anda."  Amen. 


130 
5.    Settar  skuftir  (yfirbót). 

380.      Hvers   vegna   setur   presturinn   oss   yfirbót? 
Presturinn  setur  oss  yfirbót, 

1.  til  þess  aÖ  veita  oss  tækifæri  til  þess  að  vinna 
af  oss  stundleg  syndagjöld,  aö  minsta  kosti  afj 
einhverju  leyti ; 

2.  til  þess  að  minna  oss  á,  aö  nauösynlegt  sje, 
aö  vjer  bætum  líferni  vort. 

*381.   Gefur    Guð    þá    ekki    upp    ö  1 1    syndagjöld, 
ásamt  syndinni? 

Guð   gefur   oss   ætíð   upp    hina   e  i  1  í  f  u   hegningu 

ásamt    syndinni,    en    eigi    ætírj    alla    s  t  u  n  d  1  e  g  a 

hegningu. 

Þess  vegna  sagði  Nathan  spámaður  við  Davíð  :  „D  r  o  1 1- 
inn  hefur  numið  burt  synd  þína  ....  En  þá 
refsingu  verður  þú  þó  að  þola,  að  sonurinn, 
sem  þjer  er  fæddur,  skal  vissulega  deyj  a." 
(Kon.  II.  12,  13.). 

382.  Hvað   eru    s  t  u  n  d  1  e  g   syndagjöld  ? 

S  t  u  n  d  1  e  g   syndagjöld  eru  þær  refsingar,  er  vjer 

verðum  afj   þola  vegna  synda  vorra,  annaö   hvort 

hjer  í  heimi  eða  í  hreinsunareldinum. 

Til  þess  að  vjer  þurfum  eigi  lengi  að  kveljast  í  hreins- 
unareldinum,  eigum  vjer  af  eigin  h  v  ö  t  u  m,  að  inna 
af  hendi  yfirbótaverk  og  bera  þrautir  vorar 
á  jörðunni  með  þolinmæði.  Á  þann  hátt  getum 
vjer  jafnvel  áunnið  oss  mikla  náð  og  ríkuleg  laun  í  himna- 
ríki. 

383.  Verða     skriftirnar    ó  g  i  1  d  a  r,    ef    vjer    leysum 
eigi   settar  yfirbætur  af  hendi? 

Ef  vjer  á  undan  aflausninni  höfum  verið  reiðubún- 
ir  til  að  leysa  af  hendi  settar  yfirbætur,  verða  skrift- 
irnar  e  i  g  i  ó  g  i  1  d  a  r,  enda  þótt  sett  yfirbót  sjc 
eigi  af  hendi  leyst  á  eftir ;  en  vjer  drýgjum  synd, 
ef  það  er  gjört  með  vilja  og  sviftum  sjálfa  oss  mik- 
illi  náð  meri  því. 


i3i 

Auk  settrar  yfirbótar  er  tvent  annað,  er  miklu  skiftir  og 
e  k  k  i   má  gleyma,   sem   sj  e  : 

1.  Að  reyna  eftir  megni  að  b  æ  t  a  þann  skaða,  er  maður 
hefur  valdið  náunga  sínum  með  því  að  hneyksla  hann 
eða   baka   honum   stundleg  vandræði ; 

2.  að  n  o  t  a  h  i  n  n  a  u  ð  s  y  n  1  e  g  u  m  e  ð  u  1  til  þess  að 
bæta  líferni  sitt. 

L  í  F  S  R  E  G  L  A.  Skrif  taðu  of  t,  en  þó  aldrei  án  alvar- 
legs  undirbúnings.  Skriftaðu  ávalt  eins  og  þú  myndir  gjöra, 
ef  þú  vissir  að  þú  ættir  að  deyja  þegar  á  eftir.  Eftir  skrift- 
ir  er  gott  og  gagnlegt  að  athuga  það,  sem  Jesús  sagði  við 
veika  manninn  við  Sauðahliðs  laugina:  „Sjá,  nú  ert  þú 
orðinn  heill,  syndga  þú  ekki  framar,  til  þess  að  þjer  vilji 
ekki  annað  verra  til."    (Jóh.   5,   14.). 


Aflát. 

384.      Hvað  er  aflát? 

Aílát  er  uppgjöf  stundlegra  synda- 
g  j  a  1  d  a,  er  oss  hafa  eigi  verið  uppgef in  ásamt 
með  syndinni. 

Sú  staðhæfing,  að  kirkjan  fyrirgefi  drýgðar  eða  jafnvcl 
ódr)-gðar  syndir  með  aflátum,  eða  að  hún  selji  aflát  fyr- 
ir  peninga,  er  annaðhvort  sprottið  af  vanþekkingu  eða  er 
beinlínis  rógburður.  Ekkert  þvílíkt  hefur  kirkjan  nokkru 
sinni  gjört. 

Þegar  kirkjan  veitir  oss  aflát,  borgar  hún  á  vissan  hátt 
þá  skuld,  sem  vjer  erum  í  við  Guð.  Til  þess  notar  hún 
hinn  ótæmanlega  verðleika-auð,  er  Frelsari  vor  og  dýrlingar 
hans  hafa  safnað,  og  kirkjunni  eru  veitt  umráð  yfir,  hin- 
um  trúuðu  til  hagnaðar. 


*335.   Hver   hefur   veitt   kirkjunni   heimild   til   þess   að 
veita  aflát? 

Kristur  hefur  sjálfur  veitt  kirkjunni  heimild  til  þess 
að  veita  aflát,  er  hann  sagði :  „A  1 1,  sem  þjer  leys- 
ið  á  jörðu,  skal  einnig  á  himni  leyst  vera."  (Matth. 
18,   18.). 


132 

386.      Hve  margskonar  aflát  á  sjer  stað? 

Tvenskonar  aflát  á  sjer  stað,  sem  sje: 

i.  F  u  1 1  k  o  m  i  ð  aflát,  þá  ö  1 1  stundleg  synda- 

gjöld  eru  upp  gefin ; 
2.  ófullkomiÖ     aflát,    þá    einungis    nokkur 
hluti  hinna  stundlegu  syndagjalda  er  upp  gef- 
inn. 

i.  Fullkomið  aflát  er  t.  d.  Jubileums-aflát  og  aflát  á 
dauðastundinni    (aðalaflausn). 

2.  Ársaflát,  ioo  daga  aflát,  40  daga  aflát  merkir  upp- 
gjöf  svo  mikilla  syndagjalda,  sem  eftir  ákvæðum  fornkirkj- 
unnar  var  hægt  að  vinna  af  sjer  með  árs,  hundrað  daga  eða 
fjörutíu  daga  opinberum  yfirbótaverkum. 

Með  nærfelt  hverju  af  láti  getum  vjer  h  j  á  1  p  a  ð  s  á  1  u  n- 
um   í   hreinsunareldinum. 


387.      Hvers  þarf  með  til  þess  að  geta  fengið  aflát? 

Til  þess  að  geta  fengið  aflát  þurfum  vjer, 

1.  að  vera  í  náöarástandi ; 

2.  a'ð  uppfylla  nákvæmlega  hin  settu  skilyrði. 

1.  Til  þess  að  geta  fengið  fullkomið  aflát  —  að 
fullu  og  öllu  —  verðum  vjer  að  vera  lausir  við  sjer- 
hverja  synd,  einnig  smásyndir. 

2.  Aflát  veitir  oss  eigi  undanþágu  frá  því,  að  bæta  fyrir 
syndir  vorar,  heldur  er  það  oss  þvert  á  móti  hvöt  til  þess 
að  bæta  fyrir  syndir  vorar  og  til  þess  að  vinna  góðverk. 

LÍFSREGLA.  Með  afláti  getum  vjer  með  hægu  móti 
losað  oss  við  margar  og  miklar  þrautir,  sem  vjer  annars 
yrðum  að  þola  hjer  eða  í  hreinsunareldinum.  Reyndu  þess 
vegna  að  vinna  þjer  og  sálunum  í  hreinsunareldinum  mikið 
aflát.  Ásettu  þjer,  þegar  þú  biður  morgunbæn  þína,  að  þú 
skulir  vinna  þjer  alt  það  aflát  sem  þú  getur  með  guðræknis- 
verkum,  sem  þú  vinnur  yfir  daginn. 

Settu  á  þig  þessar   stuttu  af  látsbænir : 

„J  e  s  ú  s  m  i  n  n,  m  i  s  k  u  n  n  a  þ  ú  mjer!"  (100  daga 
aflát). 

,,Á  s  t  f  ó  !  g  n  a  h  j  a  r  t  a  J  e  s  ú,  v  e  r  þ  ú  k  æ  r  1  e  i  k  u  r 
minn!"    (300   daga   aflát). 

,J  e  s  ú  s,  sonur  D  a  v  í  ð  s,  miskunna  þú  mjer!': 
(100  daga  aflát). 


133 

Síðasta  smumingin. 

388.  Vegna    hverra    hefur    Kristur    stofnað     síðustu 
smurninguna  ? 

Kristur  hefur  stofnað  síðustu  smurninguna  vegna 
þeirra,  er  s  j  ú  k  i  r  eru,  til  andlegrar  og  líkam- 
legrar  velferðar  þeirra. 

Af  orðum  postulans  Jakobs  sjest,  að  Kristur  hefur 
stofnað  hina  síðustu  smurning :  „S  j  e  einhver 
veikur  yðar  á  meðal,  þá  kalli  hann  til  sín 
presta  kirkjunnar  og  þ  eir  biðji  yfir  honum 
og  smyrji  hann  með  olíu  í  nafni  Drottins; 
og  trúarbænin  mun  frelsa  hinn  sjúka  og 
Drottinn  mun  veita  honum  bata  og,  hafi 
hann  syndir  á  samviskunni,  munu  þæi  hon- 
um  fyrirgefnar  v  e  r  ð  a."  (Jak.  5,  14.  15.).  Það  væri 
öldungis  ómögulegt  að  f  á  f  y  r  i  r  g  e  f  n  i  n  g  u  s  y  n  d  a 
s  i  n  n  a  með  olean  og  bæn  prestsins,  nema  því  að  eins  að 
Kristur   sjálfur  hefði  ákveðið  það   þannig. 

389.  Hvernig  er  hin  síðasta  smurning  veitt? 

Presturinn  smyr  hin  fimm  skilningarvit  sjúklings- 
ins  meö  vígðri  olíu  og  segir  um  leið :  „Með  þessari 
heilögu  smurning  og  líknsamri  miskunn  sinni  fyr- 
irgefi  Drottinn  þjer  það,  er  þú  hefur  syndgað  með 
augum  þínum,  eyrum  þínum  o.  s.  frv.  Amen. 

390.  Hver  áhrif  hefur  hin   síðasta  smurning? 

1.  Hin  síðasta  smurning  veitir  fyrirgefningu  allra 
þeirra  synda,  er  sjúklingurinn  hefur  iðrast,  en 
er  ekki  fær  um  að  skrifta; 

2.  veitir  uppgjöf  allra  stundlegra  syndarefsinga ; 

3.  eykur  hina  helgandi  ná'S ; 

4.  veitir  styrk  í  þjáningum  og  freistingum,  eink- 
um  í  sjálfu  dauðastriðinu. 

391.  Hvern  líkamlegan  1)ata  getur  síðasta  smurn- 

—  ingin  veitt? 

Síðasta  smurningin  linar  oft  þrautir   sjúklingsins. 


134 

stundum  veitir  hún  jafnvel  fullan  bata,  þegar 
það  er  sál  hans  til  velferðar. 

Sumir  líta  svo  á,  ef  veita  eigi  einhverjum  hina  síðustu 
smurning,  þá  sje  öll  von  úti  um  hann.  En  hið  gagnstæða  er 
miklu  fremur  tilfellið,  því  ef  sjúklingurinn  meðtekur  síð- 
ustu  smurning  í  tíma,  þá  eru  miklu  meiri  líkur  til  þess  að 
honum  batni  aftur. 

392.  Hver  má  og  á  að  meðtaka  hina  síðustu  smurning? 

Hver  kaþólskur  maður,  sem  kominn  er  til  vits  og 

ára   og   er   hættulega   veikur,   má   og   á   að 

meðtaka  hina  síðustu  smurning. 

Einnig  börn  5 — 6  ára  að  aldri  eiga  að  meðtaka  síðustu 
smuming,  er  þau  eru  mjög  veik,  því  að  þau  geta  cirýgt 
synd  þegar  á  þeim  aldri. 

393.  Hvenær   á   sjúklingurinn   að   meðtaka   síðustu 
smurning? 

Ef  mögulegt  er,  á  sjúklingurinn  að  meðtaka  síðustu 
smurning  á  meðan  hann  hefur  f  u  1 1  a  r  æ  n  u. 

Með  því  að  hin  síðasta  smurning  á  ekki  einungis  að 
styrkja  sjúklinginn  í  dauðastríðinu,  heldur  einnig  að  gefa 
honum  þrek  til  að  bera  veikindin  og  jafnvel  ná  bata  og 
lækningu,  þá  leiðir  af  því,  að  hæfilegastur  tími  til  þess  að 
meðtaka  þetta  sakramenti  er,  þegar  sjúkdómurinn  by  r  j  ar 
að  verða  alvarlegur.  Því  að  postulinn  segir  ekki :  ,,Ef  ein- 
hver  yðar  liggur  fyrir  dauðanum,"  heldur :  „Sje  einhver 
veikur  yðar  á  meðal."  Vinir  og  vandamenn  sjúklingsins 
drýgja  því  mikla  synd,  ef  þeir  eru  orsök  í  því,  að  sjúkling- 
urinn  er  eigi  þjónustaður  í  tíma  og  veitt  heilög  sakramenti. 
Það  er  einnig  skylda  þeirra  að  sjá  um,  að  alt  sje  í  röð  og 
re^lu  í  sjúkraherberginu,  þegar  á  að  þjónusta  sjúklinginn. 

Þessir  hlutir  eiga  að  vera  í  sjúkraherberginu :  i.  borð  með 
hvítum  dúk,  2.  róðukross  og  tvö  vígð  kerti,  3.  vígsluvatns- 
ker  og  glas  með  drykkjarvatni. 

,*394.   Hversu  oft  má  meðtaka  síðustu  smurning? 

Síðustu  smurning  má  meðtaka  e  i  n  u  s  i  n  n  i  í 
hverjum  alvarlegum  sjúkdómi;  þó  má  endurtaka 
hana  í  sömu  veikindum,  þegar  svo  stendur  á,  aö 
hættan  hefur  verið  um  garð  gengin,  en  komið  í  ljós 
aftur. 


135 

395.      Hvernig   á    sjúklingurinn    að    búa   sig    undir    a6 
meðtaka  síðustu  smurning? 

Áður  en  sjúklingurinn  meðtaki  síðustu  smurning  á 
hann, 

i.  að  vekja  hjá  sjer  trú,  von,  kærleik,  iðrun  og 

undirgefni  undir  Guðs  vilja, 
2.  skrifta  syndir  sínar  að   svo  miklu  leyti   sem 
hann  getur. 

LÍFSREGLA.  Geymdu  ekki  til  síðustu  stundar  að 
meðtaka  heilög  sakramenti.  Búðu  þig  undir  komu  dauðans 
í  tíma,  svo  að  hann  komi  ekki  óvörum  yfir  þig,  og  að  þú 
verðir  ekki  að  ganga  fyrir  dómara  þinn  óviðbúinn. 


Prestvígslan. 


396.  Hvað  meðtekur  sá,  er  prestvígslu   fær? 

Sá,  er  prestvígslu  fær,  meðtekur  hið  prestlega  vald 
og  náð  til  þess  að  rækja  prestsstarfið  á  rjettan  hátt. 

397.  Hvert  vald  hefur  presturinn? 

Presturinn  hefur  vald  til 

i.  að  bera  fram  heilaga  messufórn, 

2.  að  fara  með  heilög  sakramenti, 

3.  að  blessa  og  vígja. 

Sá  getur  aldrei  mist  þetta  vald,  er  með  prest- 
vígslunni  hefur  þegið  það,  því  prestvígslan  gefur  sálunni 
óafmáanlegt  auðkenni. 

Vígslan  í  sjálfu  sjer  veitir  þó  ekki  heimild  til  þess,  að 
framkvæma  öll  prest<=verk,  til  þess  þarf  boð  eða  köllun  frá 
hinum  rjettmætu  vyfirmönnum  kirkjunnar,  því  Kristur  seg- 
ir  :  „Sannlega,  sannlega  segi  eg  yður,  hver  sem  ekki  geng- 
ur  um  dyrnar  inn  í  sauðahúsið,  heldur  stígur  inn  annars- 
staðar,  sá  er  þjófur  og  ræningi."   (Jóh.   10,  1.). 

*398.    Hver  getur  veitt  prestvígslu? 
B  i  s  k  u  p  a  r  einir  geta  veitt  prestvígslu  ;  því  þeir 


I.tf 


einir  hafa  meÖ  biskupsvígslunni  fengið 
heimild  til  þess  frá  postulunum. 

Prestvígsla  er  framkvæmd  á  þenna  hátt :  Biskupinn  b  i  ð- 
ur  blessun  Guðs  yfir  þann,  er  á  að  vígja,  með  því  að 
leggja  hendur  yfir  hann ;  því  næst  leggur  biskupinn 
stólu  og  messuhökul  yfir  hann,  smyr  hendur  hans  með  vígðri 
olíu  og  rjettir  honum  patínu  með  hostíu  og  kaleik  með  víni. 
Loks  veitir  hann  honum  vald  til  að  fyrirgefa  syndir.  Sjá 
sp.  350. 

Biskupsvígslan  er  fylling  og  fullkomnun  prest- 
vígslunnar,  hún  veitir  þeim,  er  meðtaka  hana,  meira  vald 
og  náð. 

*399.   Getur    veraldlegt    yfirvald    eða    söfnuður    veitt 
nokkrum  kirkjulegt  vald? 

Nei,  veraldlegt  yfirvald  getur  ekki  fremur  en  söfn- 
uður  veitt  neinum  kirkjulegt  vald,  með  því  aö  hvor- 
ugt  þeirra  hefur  þegið  heimild  til  þess. 

*400.   Hvað  segir  heilög  ritning  um  prestvígsluna? 

Heilög  ritning  segir, 

1.  að  Jesús  Kristur  hafi  veitt  postulunum  orests- 
legt  vald  og  náðargjafir, 

2.  að  postularnir  hafi  veitt  öðrum  þetta  vald  og 
þessar  náðargjafir. 

1.  Við  hina  síðustu  kvöldmáltíð  veitti  Kristur  postulun- 
um  heimild  til  þess  að  bera  f ram  heilaga  messufórn ;  á  upp- 
risudaginn  gaf  hann  þeim  vald  til  þess  að  fyrirgefa  syndir. 
Við  önnur  tækifæri  veitti  hann  þeim  einnig  vald  til  þess 
að  fara  með  hin  önnur  heilög  sakramenti  og  til  þess  að  vígja 
og  blessa. 

2.  Hl.  Páll  postuli  skrifar  Tímoteusi,  biskupi  í  Efesus : 
„Þess  vegna  minni  jeg  þig  á,  að  glæða  hjá  þjer  þá  n  á  ð  a  r- 
g  j  ö  f ,  sem  þjer  er  veitt  með  minni  handayfirlagn- 
ingu."  (Tím.  II.  1,  16.).  Postularnir  hefðu  eigi  getað  veitt 
náð  Guðs  með  því  að  leggja  hendur  yfir,  nema  því  að  eins 
að  Kristur  hefði  skipað  svo  fyrir.  Prestvígslan  hlýtur  því  að 
vera  sakramenti,  stofnað  af  Kristi  sjálfum. 

Hið  sama  kennir  erfikenningin  oss  einnig. 

Hl.  Ágústinus  nefnir  prestvígsluna  samhliÖa  skírninni  og 
segir  svo :  .,Hvort  um  sig  er  sakramenti,  sem  reyndar  eng- 
inn  efast  um."  Kirkjuþingið  í  Trident  kemst  svo 
að  orði :  ,,Ef  einhver  fullyrðir,  að  prestvígslan  sje  ekki  sann- 


*37 

arlegt  sakramenti,   stofnað  af  Kristi  sjálfum,  þá  sje  hann 
útilokaður   frá  kirkjunni." 


Hver  má  verða  prestur? 

Sá  einn,  er  kallaður  er  af  Guði,  má  veröa  prestur. 

Sá  einn  er  kallaður  til  prestsstöðunnar,  sem  i.  hefur, 
stöðugt  en  ekki  af  augnablikshrifningu,  einlæga  og  sanna 
löngun  til  þess  að  helga  líf  sitt  þjónustu  Drottins,  mönnun- 
um  til  sáluhjálpar,  2.  hefur  nægilegt  sálarþrek  til  þess  að 
geta  með  Guðs  hjálp  rækt  hinar  háleitu  skyldur  preststöð- 
unnar. 

Undirbúningur  undir  prestvígsluna  eru  fjórar  lægri  og 
tvær   hærri   vígslur    (subdjákna-    og  djáknavígslan). 

LÍFSREGLA.  Sýndu  ætíð  prestunum  lotningu  og 
auðmýkt.  bví  þeir  eru  staðgöngumenn  Guðs  og  umsjónar- 
menn  náðarmeðala  hans.  Biddu  einnig  fyrir  prestum  þínum, 
því  að  þeir  hafa  margar  erfiðar  skyldur  að  rækja  og  leggja 
mikið  í  sölurnar  þín  vegna. 


Hjónabands-sakramentið. 

402.  Hver  hefur  stofnað  hjónabandið? 

Sem  sáttmáli  milli  manns  o  g  konu  er 
hjónabandið  þegar  stofnað  af  Guði  í  Paradís;  en 
Kristur  hefur  síðan  hafið  hjónabandið  í  tölu 
sakramenta. 

Kristið  hjónaband  er  því  í  sannleika  heilagt.  Það  er  ímynd 
hins  heilaga  sambands  Krists  og  brúðar  hans,  heilagrar 
kirkju. 

403.  Hvers    vegna    hefur    Kristur    sett    hjónabands- 
sakramentið  ? 

Kristur  hefur  sett  hjónabandssakramenti'ð  til  þess, 
að  þeir,  sem  ganga  i  hjónaband,  geti  öðlast  náð  til 
þess  að  rækja  með  trúmensku  skyldur  hjónabands- 
ins. 

*404.   Hvernig  fer  hjónavígslan  fram? 
Brúðhjónin   lýsa  yfir  því,  að  viðstöddum  sóknar- 


i3§ 

presti  og  tveim  vottum,  að  þau  heiti  hvort  öðru  eig  - 
inorði,  og  að  því  búnu  lýsir  presturinn  blessun  sinni 
yfir  sáttmála  þeirra. 

*405.   Er  hægt  að   rjúfa  kristilegt  hjónaband? 

Kristilegt  hjónaband  er  ó  r  j  ú  f  a  n  1  e  g  t,  þ.  e.  það 
verður  eigi  rofið  af  öðru  en  dauðanum. 

„Það,  sem  Guð  hefur  sameinað,  má  maðurinn  eklci  sund- 
urskilja."    (Maíth.   19,  6.)- 

Þegar  veraldlegt  yfirvald  lýsir  yfir  því,  að 
hjónabandið  sje  rofið,  og  leyfir  þeim,  sem  skilin  eru,  að 
giftast  aftur,  þá  hefur  slíkt  ekkert  gildi  í  augum  Guðs  og 
kirkjunnar,  því  Frelsari  vor  segir :  ..Hver,  sem  segir  skilið 
við  konu  sína  og  gengur  að  eiga  aðra,  drýgir  hór,  og  hver, 
sem  tekur  þá  konu,  sem  hefur  skilið  sig  frá  manni  sínum, 
drýgir  hór."  (Lúk.  16.  18).  Kirkjan  getur  að  vísu,  þegar 
gildar  ástæður  eru  fyrir  hendi,  leyft  að  hjón  búi  eigi  saman  ; 
en  þrátt  fyrir  það  eru  þau  hjón  sem  áður,  og  hvorugt  þeirra 
getur  gifst  aftur,  meðan  hitt  lifir. 

*406.    Hverjar  eru  skyldur  hjónanna? 

Skyldur  hjónanna  eru, 

1.  að  lifa  saman  í  ást  og  vera  hvort  öðru  trú, 

2.  að  uppala  börn  sín  í  gnðsótta  með  orðum  og 
gjörðum, 

3.  maðurinn  á  að  vinna  fyrir  konu  sinni  og  börn- 
um,  en  konan  á  að  hlýða  manni  sínum  í  öllu 
því,  sem  rjett  er  og  heiðarlegt. 

Ótrygð  í  hjúskap  eða  hórdómur  er  meðal  hinna  stærstu 
synda. 

*407.    Hvers   ber  þeim  að   gæta,   sem  ætla  að   ganga   í 
hjónaband? 

Þeim,  sem  ætla  að  ganga  í  hjónaband  ber  að  gæta 
þess, 

1.  að  trúlofast  ekki  án  þess  að  hafa  rækilega  at- 
hugað  ráð  sitt, 

2.  að  vera  lausir  við  alla  meinbugi  hjónabandsins. 

3.  að  lifa  í  allri  siðsemi  trúlofunartímann, 

11 


139 

4.  a'ð  skrifta  og  meðtaka  heilaga  kommuníon  á 
undan  vígslunni. 

Trúlofunin  er  gjörð  af  1  j  e  1 1  ú  ð,  þegar  maður  viÖ  valið 
á  maka  sínum  leitar  ekki  ráða  skynseminnar,  en  lætur  ástríð- 
una  ráða.  Skynsemin  krefst  þess,  að  makinn  sje  góður  og 
guðhræddur,  því  hvorki  auður  nje  fegurð  gjöra  hjónabandið 
hamingjusamt,   heldur   einungis   dygðir   og  guðrækni. 

Trúlofanir  eru  því  að  eins  g  i  1  d  a  r,  að  þær  sjeu  gjörðar 
skriflega  og  sje  skjalið  undirskrifað  af  báðum  málsaðilum, 
og  auk  þess  af  sóknarprestinum  eða  tveim  vottum. 

Tobías  og  Sara  brúður  hans  eru  öllu  trulofuðu  fólki 
fögur  fyrirmynd.  „Vjer  erum  heilagra  manna  börn,  sagði 
Tobías  við  brúði  sína,  og  sæmir  eigi  að  fara  að  eins  og 
heiðingjar,  er  eigi  þekkja  Guð."    (Tob.  8.  5). 

*408.    Er    það    synd,    að    halda    eigi    lögmæta    trú- 
1  o  f  u  11  ? 

Það  er  stórsynd  að  halda  eigi  lögmæta  trú- 
lofun,  nema  því  að  eins  að  gildar  ástæður  sjeu 
til  þess  að  rjúfa  hana. 

*409.    Hverj ir  hjónabandsmeinbugir  eru  til ? 

Til  eru  tvenskonar  hjónabandsmeinbugir, 
þ.  e.  1.  þeir,  sem  gjöra  hjónabandið  ó  1  e  y  f  i  1  e  g  t. 
2.  þeir,  sem  gjöra  hjónabandið  ó  g  i  1 1. 

1.  óleyfilegt  er  þeim  að  ganga  í  hjónaband,^  er 
bundnir  eru  hinu  minna  skírlíf isheiti.  Ennfremur  er  hjóna- 
bandið  óleyfilegt,  ef  annar  málsaðili  er  ekki  kaþólskur  og 
undanþága  ekki  er   fengin. 

2.  Ógilt  er  hjónabandið,  t.  d.  sakir  skyldleika  í  þriðja 
lið  og  mægða  í  öðrum  lið,  sakir  andlegs  skyldleika  (sj:'i 
sp.  310),  eða  ef  annar  málsaðili  er   ekki  kristinn. 

*410.    Hvað   er   svo  nefndur   lokaður   tími? 

Svonefndur  1  o  k  a  ð  u  r  t  i  m  i  er  tímabilio  írá 
fyrsta  sunnudegi  í  aöventu  til  jóla  og  frá  öskudegi 
til  páska. 

A  því  tímabili  má  ekkert  hátíðlegt  brúðkaup   fara  fram.. 


140 

*411.   Hvað   er  blandað   hjóuaband? 

Blandaö  hjónaband  er  það  nefnt,  þegar 
annar  aðili  er  kaþólskur,  hinn  ekki,  en  þó  kristinn. 

*412.    Hvað   ber   vandlega   að   athuga,   áður   gengið   er 
í   blandað   hjónaband? 

Vandlega  ber  ao  athuga  það,  að  kirkjan  er  af  gild- 
um  ástæðum  mótfallin  blönduðu  hjónabandi,  og 
leyfir  það  því  að  eins,  að  nægar  ástæður  sjeu  fyrir 
hendi,  og  sömuleiðis  að  trygging  sje  fyrir  því,  að 
börn  þau,  er  fæðast  í  hjónabandinu,  verði  alin  upp 
í  kaþólskri  trú. 

*413.    Hvers   vegna   er  kirkjan   mótfallin   blönduöu 
hjónabandi? 

Kirkjan  er  mótfallin  blönduðu  hjónabandi, 

i.  vegna  þess,  að  i  slíku  hjónabandi  vantar  s  a  m- 
eiginlega  t  r  ú,  sem  er  verulegt  skilyrði 
fyrir  farsælu  hjónabandi ; 

2.  vegna  þess,  að  það  hjónanna,  sem  kaþólskt  er, 
getur  átt  það  á  hættu  að  missa  trú  sína,  eð.i 
að  verða  hirðulaust  um  hana ; 

3.  vegna  þess,  að  í  slikum  tilfellum  er  oft  erfitt, 
stundum  ómögulegt,  að  veita  börnunum  full- 
komlega  kaþólskt  uppeldi ; 

4.  vegna  þess,  að  það  hjónanna,  sem  ekki  er  ka- 
þclskt,  getur  látið  gjöra  hjónaskilnað,  og  að 
því  búnu  gifst  aftur,  en  slikt  er  ómögulegt 
fyrir  þann  aðilann,  sem  kaþólskur  er,  með  því 
að  hjónaband  meðal  kristinna  manna  er  í  raun 
og  veru  órjúfanlegt. 

Brúðhjónin  mega  aðeins  láta  vígja  sig  af  kaþólskum 
presti. 

Ef  sá,  er  kaþólska  trú  játar,  giftist  borgaralega,  eða  lætur 
vígja  sig  í  annari  kirkju  en  kaþólskri,  þá  verður  hann  ekki 
einungis  sekur  um  dauðasynd,  heldur  er  hjúskapur  hans 
einnig   ó  g  i  1  d  u  r,   er   enginn    hjúskapur    í   augum    Guos 

II* 


og  kirkjunnar.  Láti  hann  vígja  sig  í  annari  kirkju  cn  ka- 
þólskri,   er   hann   einnig  útilokaður    frá   kirkjunni. 

Foreldrar,  sem  samþykkja  að  börn  þeirra  giftist  án  þess 
að  fullnægja  skilyrðum  kirkjunnar,  gjörast  sekir  um  mikla 
synd   og   baka   sjer   þunga   ábyrgð    fyrir   Guði. 

LÍFSREGLA.  Hugsaðu  fyrst  og  f remst  um  Gu'ð 
og  sáluhjálp  þína,  þegar  þú  velur  þjer  köllun  í  lífinu.  Ef 
þú  álítur  þig  kallaðan  til  hjúskapar,  —  eftir  að  þú  hefur 
rækilega  athugað  ráð  þitt,  —  þá  búðu  þig  undir  þessa  alvar- 
legu  athöfn  mcð  bænahaldi  og  góðverkum,  en  einkum  með 
því  að  gjöra  aðalskriftir,  en  farðu  ekki  eins  að  ráði  þínu 
og  þeir,  er  búa  sig  undir  hana  með  synd  og  löstum  og 
kalla  á  þann  hátt  reiði  Guðs  yfir  sig. 


Vígslur  og  blessanir  kirkjunnar. 

414.  Hvað   gjörist   við   vígslur   kirkjunnar? 

Við  v  í  g  s  1  u  r  kirkjunnar  eru  persónur  eða  hlut- 
ir  h  e  1  g  a  ð  i  r  guðsþjónustunni,  eða  trúuðum  til 
gagns. 

Hjer  til  teljast  fiórar  lægri  vígslurnar,  vígslur  kirkna, 
klukkna,   vatns,    kirkjugarða,    krossa,    rósakransa   o.    fl. 

415.  Hvað  gjörist  við  blessanir  kirkjunnar? 

Viö  b  1  e  s  s  a  n  i  r  kirkjunnar  er  blessun  Guðs  beð- 
in  yfir  persónur  eða  hluti. 

Hjer  til  telst  blessun  með  allrahelgasta  sakramenti,  bless- 
un  sjúklinga,  sáðlanda,  skipa,  ávaxta  o.  fl.  Á  sama  hátt 
blessaði   Kristur   sjálfur  brauð  og   fiska.    (Lúk.  g,   16). 

Einnig  má  ncfna  s  æ  r  i  n  g  a  r,  sem  viðhafðar  eru  til 
þess,  að  bægja  illum  öndum   frá. 

Vígslur  kirkjunnar,  blessanir  hennar  og  særingar  eru 
stundum  nefndar  s  a  k  r  a  m  e  n  t  a  1  í  a,  vegna  þess  að  þeini 
svipar  nokkuð  til  sakramentanna.  Munurinn  er  þó  sá,  að 
þær  veita  ekki  h  i  n  a  h  e  1  g  a  n  d  i  n  á  ð,  eins  og  sakra- 
mentin,  hcldur  að  eins  h  i  n  a  s  t  y  r  k  j  a  n  d  i  n  á  ð,  ásamt 
stundlegri  vcrnd  og  blessun.  Slíkan  mátt  fá  þessar  athafnir 
vegna  fyrirbæna  kirkjunnar.  cr  mega  sín  mikils  hjá  Guði. 


142 

416.  Hvert  tákn  notar  kirkjan   venjulega,  þegar   hún 
vígir  eða  blessar? 

Þegar  kirkjan  vígir  eða  blessar,  notar  hún  venju- 
lega   hið   heilaga   krossmark. 

HiÖ  heilaga  krossmark  hefur  undraverðan  mátt  til  að 
reka  á  braut  illa  anda,  og  til  þess  að  kalla  blessun  Guðs 
yfir  oss.  Því  eigum  vjer  oít  að  gjöra  krossmark  yfir  oss, 
einkum  á  morgnana,  þegar  vjer  rísum  úr  rekkju,  og  á 
kvöldin,  þegar  vjer  göngum  til  hvílu,  einnig  á  undan  og 
eftir  bænum  og  á  undan  mikilvægum  störfum,  í  freisting- 
um  og  hættum. 

417.  Hvernig  eigum  vjer  að  nota  þá  hluti,  er  kirkjaii 
hefur   vígt,  ? 

Vjer  eigum  að  nota  þá  hluti,  er  kirkjan  hefur  vígt. 
með  g  u  ð  r  æ  k  n  u  h  u  g  a  r  f  a  r  i,  með  því  að 
þeir  veita  oss  því  meiri  blessun,  því  guðrækilegar 
sem  vjer  notum  þá. 

LÍFSREGLA.  Meðal  þeirra  vígðu  hluta,  sem  ka- 
þólskur  maður  oft  notar,  er  v  í  g  t  v  a  t  n.  Hann  notar 
það  bæði  heima  fyrir  og  í  kirkjunni,  og  biður  þá  Guð  uni, 
að  hann  megi  stöðugt  hreinsast  meira  og  meira  í  blóði 
Krists,  og  hljóta  vernd  gegn  öllum  hættum,  er  kynnu  að 
ógna  honum. 


Bænin. 

8.      Hvað   er   að   biðja? 

Að  b  i  ð  j  a  er  að  lyfta  hug  og  hjarta  til  Guðs, 
til  þess  aö  vegsama  hann,  þakka  honum,  eða  biðja 
um  náð  hans.  Þaðan  staf a  nöfnin  :  L  o  f  g  j  ö  r  o  - 
a  r  b  æ  n,   þ  a  k  k  a  r  b  æ  n   og  u  m  b  e  i  ð  s  1  u  b  æ  n. 

Auk  hinnar  venjulcgu  munnlegu  bænar  eru  einnig 
til  andlegar  hugleiðingar.  Þær  eru  í  því  fólgnar,  að 
maður  hugleiðir  líf  Jesú,  pínu  hans  og  dauða,  æfiferil  dýr- 
iinganna,  endaloka-atriði,  dauða,  dóm,  himnaríki  og  helvíti 
eða  önnur  trúarsannindi  og  vekur  með  því  guðhræðslu  í 
hjarta  sínu  og  góðan  ásetning. 


H3 

S  á  1  m  a  r  n  í  r,  sem  sungnir  eru  við  guðsþjónustuna,  eru 
eins  konar  hátíðlegar  bænir,  og  ber  oss  því  að  syngja  þá 
með  guðrækni. 

19.       H  v  e  r  s   v  e  g  n  a   e  i  g  u  m   vjer   að   biðja  ? 

V  j  e  r    e  i  g  u  m   að    biðja, 

i.  vegna  þess,  að  Guð  hefur  boðið  oss  það, 
2.  vegna   þess,   að   án   bænar  hljótum   vjer   eigi 
næga  náð  til  þess  að  geta  orðið  sáluhólpnir. 

Kristur  segir  :  „B  i  ð  j  i  ð,  þ  á  m  u  n  y  ð  u  r  gefast: 
1  e  i  t  i  ð,  þ  á  munuð  þ  j  e  r  f  i  n  n  a  ;  k  n  ý  i  ð  á,  þ  á  m  u  n 
fyrir    yður    upplokið    verða."    (Lúk.    II,    9). 

Alfons  frá  Liguori  skrifar :  „Allir  hinir  sælu  í  himnaríki 
eru,  —  að  smábörnum  undanteknum,  —  hólpnir  orðnir  fyrir 
og  vegna  bænarinnar,  allir  hinir  fyrirdæmdu  í  helvíti  hafa 
glatast  einmitt  vegna  þess,  að   þeir  vanræktu  að  biðja." 

Það  er  þó  ekki  umbeiðslubænin  ein,  sem  oss  er  heilög 
skylda  að  biðja,  heldur,  og  það  engu  síður,  lofgj  örðar- 
og  þakkarbænin.  „L  o  f  i  ð  Drottin,  allar  þjóðir,  veg- 
sami  hann  allir  lýðir,"  segir  heilög  ritning.  (Sálm.  116,  1). 
„Þakkið  Drottni,  því  hann  er  góður."  (Dan.  3,  89). 
„Gjörið  Guði  þakkir  fyrir  alt,  því  það  er  vilji  Drottins." 
(Thess.  I.  5,  19). 

420.      Hver   áhrif   hefur   bænin? 

1.  Bænin  samtengir  oss  innilega  Guði,  og  dregui 
hug  vorn  meira  og  meira  að  himnariki ; 

2.  hún   veitir   oss   þrek  til   þess   að    forðast   það 
sem  ilt  er,  og  gjöra  það  sem  er  rjett; 

3.  hún  er  oss  huggun  í  sorginni  og  hjálp  í  and- 
streyminu ; 

4.  hún  veitir  oss  náð  til  þess  að  vera  staðfastir 
í  hinu  sróða  til  síðustu  stundar. 


&' 


421.      Hvers   vegna  gefur   Guð   oss   ekki  ætíð  það,   cr 
vjer   biðjum   hann   um? 

Guð  gefur  oss  eigi  ætíð  það,  er  vjer  biðjurn  hann 
um,  annaðhvort  af  því,  að  vjer  biðjum  ekki  um  þaö' 
á  rjettan  hátt,  eða  af  því,  að  það  yrði  oss  ekki  ú\ 
góðs,  ef  hann  gæfi  oss  það. 


144 

Xil  þeirra,  sem  ekki  hljóta  bænheyrslu,  talar  hl.  Jakoo 
postuli  á  þessa  leið :  „Þjer  biðjið  og  öðlist  ekki,  af  því  að 
þjer  biðjið  illa."    (Jak.  4,  3). 

Sá  verður  ætíð  bænheyrður,  er  biður  á  rjettan  hátt.  Ann- 
aðhvort  gefur  Guð  honum  það,  sem  hann  biður  um,  eða 
eitthvað  annað,  sem  honum  er  enn  betra.  Sjerstakur  máttur 
er  í  s  a  m  e  i  g  i  n  1  e  g  r  i  b  æ  n.  Um  hana  kemst  Frelsan 
vor  svo  að  orði :  „Ef  tveir  af  yður  verða  sammála  á  jörð- 
unni,  mun  þeim  veitast  af  Föður  mínum,  sem  er  á  himn- 
unum,  sjerhver  sá  hlutur,  sem  þeir  kunna  að  biðja  um," 
(Matth.  18.  19.  20). 

422.      Hvernig  eigum   vjer  að  biðja? 

Vjer  eigum  að  biðja,  1.  með  guðrækni,  2.  með  auö- 
mýkt,  3.  með  trausti,  4.  með  undirgefni  undir  Guðs 
vilja,  5.  með  þolgæði. 

1.  Vjer  biðjum  með  g  u  ð  r  æ  k  n  i,  þegar  vjer  biðjum 
af  hjarta  og  reynum  að  bægja  óllum  öðrum  hugsunum 
frá  oss.  Um  Gyðingana  sagði  Drottinn  Guð  sjálfur:  „Þessi 
þjóð  heiðrar  mig  með  vörunum,  en  hjarta  hennar  er  fjar- 
lægt  mjer."    (Es.  29.   13). 

2.  Vjer  biðjum  með  a  u  ð  m  ý  k  t,  þegar  vjer  í  bæninni 
minnumst  vors  eigin  lítilleika  og  óverðugleika.  Bæn  hins 
auðmjúka  brýtst  í  gegn  um  skýin."  (Sír.  35,  21).  Frelsarinr 
sýnir  oss  muninn  á  auðmjúkri  og  dramblegri  bæn  í  dæmi- 
sögunni  um   fariseann  og  tollheimtumanninn. 

3.  Vjer  biðjum  með  fullu  trausti,  þegar  vjer  reið- 
um  oss  á,  að  Guð  muni  bænheyra  oss.  —  Jesús  sjálfur  full- 
\  issar  oss  um  það  :  „Trúið  því,  að  þjer  fáið  alt,  sem  þjer 
biðjið  um  í  bænum  yðar,  og  þá  munuð  þjer  fá  það."  (Mark. 
11.  24).  Þenna  sannleik  sjáum  vjer  staðfestan  af  sögunni 
um  blóðfallssjúku  konuna,  sem  Frelsarinn  læknaði.  (Matth. 
9.  21). 

4.  Vjer  biðjum  með  undirgefni  undir  Guðs 
vilja,  þegar  vjer  látum  G  u  ð  að  öllu  leyti  ráða,  hvenær 
og  hvernig  hann  vill  bænheyra  oss.  —  Jesús  bað  í  gras- 
garðinum  :  „Faðir,  ó  að  þú  vildir  taka  þennan  kaleik  frá 
mjer,  en  verði  þó  ekki  minn  vilji,  heldur  þinn  vilji."  (Lúk. 
22,  42). 

5.  Vjer  biðjum  með  þ  o  1  g  æ  ð  i,  þegar  vjer  höldum 
áfram  að  biðja,  enda  þótt  Guð  bænheyri  oss  eigi  þegar  í 
stað.  Þolgóð  voru  þau  í  bæninni  kanverska  konan  og  ókunni 
maðurinn,   sem   bað   um  brauðin  þrjú. 

Fagurt  dæmi  um  alt  þetta  er  bæn  Jesú  í  grasgar^- 
i  n  u  m. 


H5 

Það  skiftir  einnig  miklu,  að  vjer  sjeum  í  n  á  ð  a  r- 
á  s  t  a  n  d  i.  þegar  vjer  biðjum,  eða  að  minsta  kosti  i  ð  r- 
u  m  s  t  a  f  h  j  a  r  t  a,  því  f  remur  er  vinur  en  óvinur  bæn- 
heyrður. 

423.  Hvenær   eigum  vjer  að  biðja? 

Vjer  eigum  að  biðja  d  a  g  1  e  g  a,  en  einkum 

1.  kvöld   og   morgna,   fyrir   og  eftir   máltíð,   og 
þegar  hringt  er  til  bæna, 

2.  þegar  vjer  erum  í  kirkju, 

3.  í  freistingum,  mótlæti  og  hættum. 

Bænin  er  eins  mikiis  virði  fyrir  sálina  og  andardráttur- 
inn  fyrir  líkamann.  Því  áminnir  hl.  Páll  postuli  oss  þannig : 
„B  i  Ö  j  i  ð  án  afláts."  (Thess.  I,  5.  17).  Það  gjörum 
vjer  best  með  því,  að  helga  Guði  alt  það,  er  vjer  tökum 
oss  fyrir  hendur,  allar  þrautir  vorar  og  sjerhverja  gleði. 
og  með  því  að  lyfta  hug  vorum  oft  til  hans.  (Góður  ásetn- 
ingur.   Bænarávarp). 

424.  Fyrir   hverjum   eigum   vjer   að    biðja? 

Vjer  eigum  að  biðja  fyrir  öllum  mönnum. 
lifandi  og  dauðum,  vinum  og  óvinum,  en  þó  einkum 
fyrir  foreldrum  vorum,  systkinum  og  velgjörða- 
mönnum  vorum,  og  fyrir  yfirmönnum  vorum,  and- 
legum  og  veraldlegum. 

LÍFSREGLA.  Lát  þjer  umhugað  að  biðja  vel,  þá 
mun  alt  annað  ganga  vel  fyrir  þjer.  „S  á,  sem  kann 
að  biðja  rjettilega,  kann  einnig  að  lifa 
r  j  e  1 1  i  1  e  g  a,"    segir   heilagur   Ágústínus. 


Drottinleg  bæn. 

425.      Hvaða  bæn  er  best  allra  bæna? 

Best   allra   bæna   er   ,.F  a  ö  i  r   v  o  r"   eða   D  r  o  1 1- 
i  n  1  e  g  b  æ  n. 

„F  a  ð  i  r    v  o  r"    er    einnig    nefnd    Drottinleg    bæn, 
vegna  þess    að   Kristur,    Drottinn   vor,   hefur   sjálfur   kent 


146 

oss  hana.    (Matth.  6.  9.   14).   Hún  er   fólgin  í   formála 
og  s  j  ö  bæ  n  u  m. 

426.      Hvernig  hljóðar  „Faðir  vor"? 

Faðir  vor,  þú  sem  ert  á  himnum, 

1.  helgist   þitt  nafn, 

2.  til  vor  komi  þitt  ríki, 

3.  veröi  þinn  vilji,  svo  á  jörðu  sem  á  himni ; 

4.  gef  oss   í  dag  vort  daglegt  brauð, 

5.  og   fyrirgef   oss   vorar  skuldir,   svo   sem   vjer 
og   fyrirgefum   vorum   skuldunautum, 

6.  og  eigi  leið  þú  oss  í  freistni, 

7.  heldur  frelsa  oss   frá  illu.  Amen. 

Vjer  megum  nefna  hinn  mikla,  almáttuga  Guð  Föður 
v  o  r  n.  Hann  er  í  sannleika  faðir  allra  manna.  Þess  vegna 
skalt  bú  í  bænum  þínum  snúa  þjer  til  hans  með  fullu  trausti. 
bæði   fyrir  þig  og  aðra  menn. 

Vjer  segjum :  ,,Þú,  sem  ert  á  himnum;  því  þótt 
Guð  sje  alstaðar  nálægur,  er  þó  himininn  sá  staður,  þar 
sem  gæska  hans  og  dýrð  verður  sjerstaklcga  leidd  í  ljós. 
Þangað   skalt  þú   hugsa,   meðan  þú  biður. 

1.  bæn :  „H  elgist  þitt  naf  n."  Þetta  á  sjer  stað, 
þegar  vor  himneski  Faðir  er  lofaður  og  vegsamaður  af  oss 
og  öllum  mönnum,  að  það  verði,  á  að  vera  vor  hæsta  og 
innilegasta  ósk. 

2.  bæn  :  „T  i  1  v  o  r  k  o  m  i  þ  i  1 1  r  í  k  i."  Guðs  ríki  getur 
þýtt  þrent :  1.  Guðsríki  y  f  i  r  o  s  s,  þ.  e.  himininn,  2.  Guðs- 
ríki  u  m  h  v  e  r  f  i  s  oss,  þ.  e.  heilög  kaþólsk  kirkja,  3.  Guðs- 
ríki   í   o  s  s,   þ.   e.   yfirráð   náðarinnar   í   hjörtum   vorum. 

3.  bæn  :  „V  e  r  ð  i  þ  i  n  n  v  i  1  j  i  s  v  o  á  j  ö  r  ð  u  s  e  m  ú 
himni!"  Guð  birtir  oss  heilagan  vilja  sínn  ekki  að  eins 
með  boðum  sínum,  heldur  einnig  með  forsjón  sinni.  B06 
Guðs  hjer  á  jörðunni  eigum  vjer  að  framkvæma  eins  tru- 
lega  og  englarnir  gjöra  það  á  himnaríki.  Þegar  forsjón 
Guðs  lætur  oss  bera  þrautir  og  raunir  að  höndum,  eigum 
vjer  að  biðja  eins  og  Frelsari  vor  í  grasgarðinum  :  „Faðir, 
verði  ekki  minn,  heldur  þinn  vilji."  (Sjá  lífsregluna  bls. 
14—15). 

4.  bæn :  „Gef  oss  í  dag  vort  daglegt  brau  ð." 
Með  þessum  orðum  kennir  Frelsarinn  oss,  að  biðja  um  alt. 
sem  vjer  þurfum  til  líkama  og  sálar.  Um  leið  ber  oss  þó 
að  minnast  þessara  orða  Frelsarans  :  „Verið  eigi  hugsjúkir 
út  af  yðru  lífi,  hvað  þjer  skuluð  eta  og  drekka,  o.  s.  frv.'" 
(Sjá  sp.  42). 


147 

5.  bæn :  „Og  fyrirgef  oss  vorar  skuldir,  svo 
sem  vjer  og  fyrirgefum  vorum  skuldunaut- 
u  m."  Með  syndum  vorum  erum  vjer  komnir  í  mikla  skuld 
við  Guð.  Hann  er  fús  á  að  gefa  oss  upp  allar  sakir,  en 
aðeins  gegn  því,  að  vjer  fyrirgefum  þeim  einnig,  er  hafa 
brotið  af  sjer  við  oss  og  eru  á  þann  hátt  orðnir  skuldu- 
nautar  vorir. 

6.  bæn :  „O  g  eigi  leið  þú  oss  í  freistn  i."  Þetta 
er  hið  sama  sem  að  segja:  Guð  minn  góður,  lát  oss  eigi 
mæta  þeim  freistingum,  að  vjer  ekki  fáum  staðist  þær. 
En  auðvitað  megum  vjer  eigi  af  ásettu  ráði  stofna  oss 
í   freistingar.    (Sjá   sp.   366,   um   nánasta   færi  til   syndar). 

7.  bæn  :  „H  e  1  d  u  r  frelsa  oss  frá  illu!"  Hjer  er 
fyrst  og  fremst  átt  við  það  ilt,  er  freisttarinn  reynir 
að  flækja  oss  í,  sem  sje  syndina  og  hina  eilífu  útskúfun, 
sem  er  hið  mesta  ból,  er  hugsast  getur. 

LÍFSREGLA:  ,,Faðir  vor"  er  allra  bæna  helgust 
og  öflugust,  af  því  að  Drottinn  vor  og  Frelsari,  Jesús  Krist- 
ur,  hefur  sjálfur  kent  oss  hana.  Þess  vegna  skaltu  ávait 
lcsa  hana  með  mikilli  lotningu  og  barnslegu  trausti,  þá  munt 
þú   einnig   áreiðanlega   verða   bænheyrður. 


Kveðja  engilsins. 

427.      Hvernig  hljóðar  kveðja  engilsins,  sem  vjer  erum 
vanir  að  bæta  við  á  eftir  „Faðir  vor?" 

Heil  sjert  þú,  María,  full  náðar,  Drottinn  er  með' 
])jer,  blessuð  ert  þú  meðal  kvenna  og  blessaður  er 
ávöxtur  þíns  lífs,  Jesús.  Heilaga  María,  Guðs  Móðir, 
bið  þú  fyrir  oss  syndugum  mönnum,  nú  og  á  dauða- 
stundu  vorri.  Amen. 

Fyrri  hlutinn,  lofgjörðarbænin,  er  settur  saman 
af  orðum  Gabríels  erkiengils  og  orðum  Elísabetar ;  síðari 
hlutanum,  umbeiðslubæninni,  hefur  kirkjan  bætt 
við. 

„Heil  sjert  þú,  María"  (Ave  Maria)  er  kveðja  sem  merk- 
ir :  Jeg  heilsa  þjer,  María.  Með  þessum  orðum  engilsins 
heilsum  vjer  venjulega  Guðsmóður  sem  einnig  er  móðir  vor 
og  drottning. 

„F  u  1 1  náðar,"  þannig  segjum  vjer  um  Maríu  mey, 
vegna  þess  að  frá  upphafi  tilveru  hennar  var  hún  full  náo- 
ar   og   hefur   stöðugt   hlotið   meiri   og   meiri   náð. 


148 

„D  r  o  1 1  i  n  n  e  r  m  e  ð  þ  j  e  r."  María  er  innilega  sain- 
einuð  Guði,  hún  er  hin  ástfólgnasta  dóttir  hins  eilífa  Föð- 
ur,  sönn  Aíóðir  Guðssonar,  er  gjörðist  maður,  og  flekklaus 
brúður  Heilags  Anda. 

„Blessuð  ert  þ  ú  meðal  kven  na."  María  verður 
með  rjettu  vegsömuð  af  öllum  kynslóðum  og  fremur  öllum 
öðrum  sett  sælust  allra.  Því  engin  getur  hlotið  annað  meira 
og  háleitara  en  að  vera  Guðsmóðir.  Því  hún  sjálf  hefur 
sagt  fyrirfram :  „Hjeðan  í  frá  munu  allar  kynslóðir  mig 
sæla  segja." 

„O  g  blessaður  er  ávöxtur  þíns  lífs,  Jesú  s." 
Þegar  vjer  vegsömum  Maríu,  vegsömum  vjer  einnig  Jesúm. 
Alt  háleitt  og  göfugt  í  fari  Maríu  stafar  frá  því,  að  hún 
er  Móðir  Jesú   Krists. 

„H  eilaga  María,  Guðsmóðir,  bið  þú  fyrir 
o  s  s  . . . . "  Vegna  hins  mikla  heilagleika  síns  og  verðleika, 
með  því  að  hún  er  Guðsmóðir,  getur  María  fremur  ölluni 
öðrum  áunnið  oss  bænheyrslu  hjá  Guði,  með  fyrirbæn  sinm. 
Hið  allra  nauðsynlegasta  fyrir  oss  auma  syndara,  er  það, 
að  geta  dáið  sáluhjálplegum  dauða,  þegar  að  því  kemur,  og 
því  biðjum  vjer  oft  og  innilega  einmitt  um  þá  náð. 

428.      Hvaða   bæn    er   beðin,   þegar   hringt   er   til   A  n- 
g  e  1  u  s,   kvöld,   morgna   og  miðjan   dag? 

Þá  er  beðið  :  Engill  Drottins  flutti  Maríu  fagnaðar- 
boðskapinn,    ....    bls.  X. 

*429.    Hvers   vegna  biðjum   vjer   „Angelus"? 

Vjer  biðjum  „Angelus", 

i.  til  þess  að  þakka  Drottni  dag  hvern  fyrir  það, 

að  Sonur  hans  gjörðist  maður, 
2.  til  þess  að  vegsama  Guðsmóður  ávalt,  og  beið- 

ast  varðveislu  hennar. 

*430.    Hvers  vegna  hvetur  kirkjan  oss  svo  mjög  til  þess 
að    bið j  a    r  ó  s  a  k  r  a  n  s  i  n  n  ? 

Kirkjan  hvetur  oss  svo  mjög  til  þess  að  bið^ja  r  ó  s  a- 
k  r  a  n  s  i  n  n,  vegna  þess,  að  sú  bæn  gefur  oss  tæki- 
færi  til  að  athuga  helstu  leyndardóma  i  lífi  Jesú 
Krists  og  Maríu. 


149 

LÍFSREGLA.  Gættu  þess  ávalt  að  hafa  barnslegt 
trúnaðartraust  á  himneskri  Móður  þinni,  Maríu.  Sjert  þú 
í  neyð  og  háska  staddur,  sjert  þú  syrgjandi  eða  efabland- 
inn,  þá  minstu  Maríu,  flyt  þú  henni  bæn.  Fylgir  þú  henni, 
villist  þú  ekki ;  ákallir  þú  hana,  örvæntir  þú  aldrei;  styðji 
hún  þig,  missir  þú  ekki  fótanna ;  verndi  hún  þig,  hefur  þú 
ekkert  að  óttast ;  sje  hún  leiðarstjarna  þín,  nær  þú  vissu- 
lega  í  höfn  sáluhjálparinnar.  Lestu  oft  láreíanska  lítaníið  ; 
„Heil  sjert  þú,  drotning"  og  memorare.  Auk  hinna  eigin- 
legu  Maríuhátíða  er  laugardagurinn,  maímánuður  og  októ- 
ber  einkum  helgaðir  Guðsmóður.  Sá,  er  ann  Guðsmóður 
gengur  fúslega  í  eitthvert  rósakransfjelag,  skapúlarfjelag 
eða   Maríufjelag. 


Skrúðgöngur,  pílagrímsíerðir 
og  bræðrafjelög. 

*431.    Hvcrs  vegna  höfum  vjer   skrúðgöngur? 

Vjer  höftim  s  k  r  ú  ð  g  ö  n  g  u  r 

i.  til  þess   að  viöurkenna  trú  vora   fyrir  öllum 
heimi, 

2.  til  þess  að   flytja  Guði  opinbera  lofgjörtS  og 

þakklæti, 

3.  til  þess  að  söfnuöurinn  geti  í  sameiningu  beðið 
blessun  Guðs  yfir  borgir  og  sveitir. 

Dýradags-skrúðgangan  og  skrúðgöngur  á  gangdögum. 
Kristur  hjelt  sjálfur  hátíðlega  innreið  sína  í  Jerúsalem  á 
Pálmasunnudag. 

432. ':<    Hvers    vegna    ræður    kirkjan    til    pílagríms- 

f  e  r  ð  a? 

Kirkjan  ræður  til  pílagrímsf  erða: 

t.  Vegna  þess,  að  það  er  kristinn  si'ður,  jafngamall 

kirkjunni ; 
2.  vegna  þess,  að  þær  veita  mikla  blessnn,  þegar 

þær  eru  framkvæmdar  á  rjettan  hátt. 

Þegar  á  elstu  tímum  fóru  kristnir  menn  pílagrímsferðir 


1^0 


til  þeirra  staða,  þar  sem  Jesús  lifði  og  leið  dauða,  og  sömu- 
leiðis  til  legstaða  postulanna  og  píslarvottanna. 

Að  vísu  er  Guð  alstaðar  nálægur  og  heyrir  bænir  vorar, 
hvar  sem  vjer  biðjum  hann,  en  á  vissum  helgum  stöðum 
er  honurn  það  þóknanlegt  að  auðsýna  oss  sjerstaka 
n  á  ð.  Slíkir  staðir  eru  nefndir  náðarstaðir.  Heilög 
ritning  nefnir  þar  tii  Betel,  þar  sem  Jakob  sá  himnastigann, 
musterið  í  Jerúsalem  og  tjörnina  Betesda. 

*433.    Hvers    vegna    mælir    kirkjan    sjerstaklega    með 
bræðrafjelögum? 

Kirkjan  mælir  með  slíkurn  íjelagsskap,  vegna  þess, 
að  hann  hvetur  oss  sjerstaklega  til  bænagjöröa.  til 
góðverka  og  til  bess  að  meðtaka  heilög  sakramenti. 

Af  slíkum  bræðrafjelögum  má  einkum  nefna :  Bræðra- 
fjelagið  til  dýrðar  hinu  eukaristiska  hjarta  Jesú,  bræðra- 
fjelagið  til  dýrðar  hinu  flekklausa  hjarta  Maríu  meyjar  og 
bræðrafjelag  til  sáluhjálplegs  dauða. 

Önnur  k  i  r  k  j  u  1  e  g  f  j  e  1  ö  g,  er  líkjast  bræðraf  jelögun- 
um,  eru  t.  d.  fjelag  hins  heilaga  heimilis,  sankte  Vincens-fje- 
lagið,  æskufjelag  Jesú  og  Ansgar-Bonifacíuj-fjelagið.  Kirkj- 
an    hefur   heitið    meðlimum    slíkra    fjelaga   ríkulegu    afláti. 

Þegar  meðlimur  einhvers  bræðrafjelags  eða  guðræknisfjc- 
lags  gjörist  hirðulaus  með  að  halda  reglur  og  lög  fjelags- 
íns,  drýgir  hann  ekki  synd  með  því,  en  fer  einungis  á  mis 
við  mikla  náð  og  umbun. 

LÍFSREGLA.  Berðu  ætíð  djúpa  virðingu  fyrir  öil- 
um  kirkjusiðum  og  venjum.  Öllu  slíku  má  líkja  við  bíórn 
og  aldini  á  hinu  mikla  ávaxtatrje  kirkjunnar,  þar  sem 
innri  mátturinn  og  mergurinn,  er  sjálfur  Guð,  Heilagur 
Andi.  Tak  þú  einnig  fúslega  þátt  í  skrúðgöngum  og  píla- 
grímsferðum,  en  þó  einungis  af  sannri  Guðrækni  og  án 
þess  að  vanrækja  skyldur  þínar  með  því.  einungis  þá  getur 
það  orðið  Guði  til  dýrðar,  náunganum  til  uppbyggingar  og 
sjálfum  þjer  til  blessunar.  Gakk  þú  í  eitthvert  gott  fjelag,  en 
ekki  of  mörg,  það  skiftir  meiru  að  vera  nýtur  og  áhuga- 
samur  meðlimur  í  einu  fjelagi,  en  að  láta  nafn  sitt  standa 
á  svo  mörgum  meðlimaskrám  sem  hægt  er. 


1^1 


Yfirlit  kristinna  fræða. 

Vjer  erum  hjer  á  jörðunni,  til  þess  að  gjöra  Guðs 
heilaga  vilja  og  öðlast  með  því  eilífa  sælu. 

ÞaÖ  er  vilji  Guðs  að  vjer 

1.  trúuiti  öllu  því,  sem  hann  hefur  opinberað 
og  kaþólska  kirkjan  býður  oss  að  trúa.  Ka- 
þólska  kirkjan  hefur  hinar  guðdómlegu  opin- 
beranir  úr  heilagri  ritningu  og  erfikenningunni. 
(Bls.  2 — 5).  Alt  er  þetta  stuttlega  tekið  samaii 
i  postullegri  trúarjátningu  (bls.  6 — 49).  En  því 
að  eins  hjálpar  trúin  oss  til  þess  að  öðlasi 
himnariki,  að  vjer  lifum  samkvæmt  fyrirmæl- 
um  hennar. 

ÞaÖ  er  því  vilji  Guös,  að  vjer 

2.  h  ö  1  d  u  m  bæði  b  o  ö  o  r  ð  GuÖs  (bls.  50 — 79)  og 
b  o  b  o  r  Ö  kirkjunnar  (bls.  79 — 85).  Til  þess,  aö 
vjer  höldum  boðorðin  fullkomlega,  er  það  ekki 
nægilegt,  að  vjer  forðumst  syndina  (bls.  85 — 
()2).  Heldur  eigum  vjer  einnig  að  vinna  góðverk 
og  ástunda  dygðugt  líferni,  en  ekkert  af  þessu 
verður  framkvæmt  án  náðar  Guðs  (bls.  93 — 
101).  Meðulin  til  þess  að  öðlast  náð  Guðs.  eru 
heilög  sakramenti   og  bænin. 

Það  er  því  vilji  Guðs  að  vjer 

3.  oft  og  verðuglega  meÖtökum  heilög 
sakramenti  (bls.  102 — 141),  og  biðjum 
hann  iðulega   (bls.   142 — 149). 


Ef  nisyfirlit. 


Bænir  og  lærdóinsgreinir. 

°                          °  Bls 

Signingin    III 

Drottinleg  bæn  III 

Kveðja  engilsins    III 

Lofgjörðarbæn   II  f 

Postulleg  trúarjátning  III 

Tridentiska  trúarjátningin    IV 

Tíu  boðorð  Guðs  VII 

Fimm  boðorð  kaþólsku  kirkjunnar    VII 

Hin    sjö    heilögu    sakramenti    VIII 

Sex  sannindi,  sem  hver  maður  á  að  þekkja  og  trúa  . .  VIIÍ 

Guðdómlegu  dygðirnar  þrjár   VIIÍ 

Iðrun    og   ásetningur    X 

Bæn  þegar  hringt  er  til  Angelus,  kvöld,  morgna  og 

miðj an  dag X 

Heilagur  rósakrans  XI 

Salve  Regina  XII 

Memorare     XIII 

Maríubæn  gegn   freistingum    XIIÍ 

Bæn  á  undan  kenslu   XIII 

Bæn   eftir   kenslu    XIV 

Morgunbæn XIV 

Góður  ásetningur    XIV 

Kvöldbæn    XV 

Bæn   fyrir  máltíð    XV 

Bæn  eftir  máltíð   XVI 

Stutt  messuskýring  XVI 

Kirkjuárið    XXI 

Leiðbeining  til  kristilegs   lííernis    XXII 


Kristin  fræði. 

Inngangur     


Fyrsti   aðalhluti. 
Um  trúna. 

Bls. 

U  m   t  r  ú  n  a   yfirleitt    2 

P  o  s  t  u  1 1  e  g  trúarjátning    6 

Fyrsta  trúaratriði    6 

1.  Um   Guð   og  eiginlegleika   hans    6 

2.  Hinar  þrjár  guðdómlegu  persónur  11 

3.  Guð  skapari  himins  og  jarðar 13 

1.  Sköpun  veraldar,  viðhald   og  stjórn    13 

2.  Englarnir 15 

3.  Sköpun  mannsins  VJ 

4.  Syndafall  fyrstu  mannanna  og  erfðasyndin  . .  iS 

Annað  og  þriðja  trúaratriði   21 

Fiórða  trúaratriði    26 

Fimta  trúaratriði  29 

Sjötta   trúaratriði    3° 

Sjöunda   trúaratriði    31 

Áttunda  trúaratriði   31 

Níunda  trúaratriði  33 

1.  Stofnun  kirkjunnar  og  stjórn    33 

2.  Ætlunarverk  kirkjunnar  3° 

3.  Einkenni  kirkjunnar    39 

4.  Samfjelag  heiiagra  41 

Tíunda  trúaratriði  42 

Ellefta  og  tólfta  trúaratriði    43 

1.  Dauðinn  og  einstaklingsdómurinn    43 

2.  Hreinsunareldurinn    44 

3.  Himnaríki 44 

4.  Helvíti    45 

5.  Upprisa   holdsins    47 

6.  Allsherjardómurinn    47 


Annar    aöalhluti. 
Um  boðorðin. 

Æ  ð  s  t  a  h  o  ð  o  r  ð  i  ð 5° 

1.  Kærleikurinn  á  Guði    50 

2.  Siálfselska  og  elska  á  náunga  vorum    5- 

Tíu   hoðorð  Guðs    55 

Fyrsta  hoðorð  Guðs 55 

1.  Guðsdýrkunin     So 

2.  Dýrkun  heilagra  manna   ^0 

Annað   1>oðorð   Guðs    "2 


Bls. 

Þriðja  boðorð  Guðs  64 

Fjórða  boðorð  Guðs  66 

Fimta  boðorð  Guðs  /o 

Sjötta  og  níunda  boðorð   Guðs    72 

Sjöunda  og  tíunda  boðorð  Guðs  75 

Áttunda  boðorð  Guðs   77 

Fimm  boðorð  kirkjunnar    79 

Fyrsta  og  annað  boðorð  kirkjunnar  79 

Þriðja  boðorð  kirkjunnar  8í 

Fjórða  og  fimta  boðorð  kirkjunnar   83 

Boðorðabrot   e  ð  a  s  y  n  d  85 

i.  Synd  í  raun  rjettri   85 

2.  Xokkrar  syndir  sjerstaks  eðlis  88 

3.  Freistingarnar  og  samviskan , 91 

G  ó  ð  v  e  r  k  i  n    93 

K  r  i  s  t  i  1  e  g   d  y  g  ð    o  g    í  u  1 1  k  o  m  n  u  n    95 


Þriðji  aðalhluti. 
Heilög  sakramenti  og  bænin. 

G  u  ð  d  ó  m  1  e  g  a    n  á  ð  i  n    99 

1.  Styrkjandi   náðin    99 

2.  Helgandi  náðin   4 101 

Heilög  sakramenti    102 

Skírnin    , ' 103 

Biskupunin  eða  fermingin   107 

Allrahelgasta  altarissakramenti  1 10 

1.  Xærvera  Krists  í  allrahelgasta  sakramenti   110 

2.  Heilög   messufórn    114 

3.  Heilóg  kommunion  117 

Skriftasakramentið    120 

1.  Rannsókn  samviskunnar 122 

2.  Iðrunin  *. 122 

3.  Góður  ásetningur   125 

4.  Skriftir 126 

5.  Settar  skriftir    (yfirbót)    130 

Aflát    131 

Síðasta  smurningin   133 

Prestvígslan   135 

Hjónabandssakramentið  137 

Vígslur  og  blessanir  kirkjunnar  141 

Bænin  •• 142 

Drottinleg  baen   145 


Bls. 

Kveðja  engilsins  147 

Skrúðgöngur,  pílagrímsferðir  og  bræðrafjelög  149 

Yfirlit  kristinna   fræða    151 


Athugasemd   að   því   er   notkun   fræðanna   snertir. 


Spurningum  þeim,  sem  auðkendar  eru  með  s  t  j  ö  r  n  u. 
má  sleppa  í  fyrstu  umferð ;  þó  má  þegar  taka  tillit  til 
þeirra  við  munnlegu  skýringuna.  —  Fyrir  framan  einstakar 
spurningar  eru  töluliðirnir  undirstrikaðir; 
þessar  spurningar  skal  oft  endurtaka,  því  á  því  ríður  mjög, 
að  þær  festist  orðrjett  í  minni. 

Það  sem  prentað  er  með  smáu  letri,  er  aðallega  ætlað  við 
skýringuna.  í  æðri  skólum  má  samt  sem  áður  láta  börnin 
læra  margt  af  því  utanbókar.  Biblíustaðir  þeir,  sem 
prentaðir  eru  með  gleiðletrun,  skal  án  undantekningar 
íæra  utanbókar  og  oft  endurtaka  þá,  þareð  þeir  eiga  að  vera 
.     iconar  leiðarstjarna  barnanna  á  lífsbraut  þeirra. 

fsreglurnaf  er  eigi  nauðsynlegt  að  læra  utanbók- 
ar,  sje  aÖ  eins  innihald  þeirra  rótfest  í  hjörtum  barnanna. 


h  ro  w 

H  »-3 

: 

Kapól 

r!apolsk  fraedi 


BQT 
2619 
.13 


•s 


Tc 


"•  •"  uO/e;s 


'ADA 


